Q / /f* Calon Cenedl 

JH-/V Heart of the Nation 


Adroddiad Blynyddol 
a Datganiad Ariannol 
2012 


Annual Report & 
Statement of Accounts 
2012 


S4/C 


Adroddiad Blynyddol 
a Datganiad Ariannol 
2012 

Cyflwynir Adroddiad Blynyddol a Datganiad 
Ariannol S4C i’r Senedd yn sgil paragraffau 
13(1) a 13(2) i atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 


Annual Report & 

Statement of Accounts 
2012 

The Annual Report and Statement of Accounts 
for S4C are presented to Parliament pursuant 
to paragraphs 13(1) and 13(2) to schedule 6 of 
the Broadcasting Act 1990 


® Awdurdod S4C, 2013 

Caniateir atgynhyrchu testun y ddogfen hon 
yn ddi-dal mewn unrhyw fformat neu gyfrwng 
yn amodol ar gywirdeb yr atgynhyrchu ac 
nad yw'n cael ei wneud mewn cyd-destun 
camarweiniol. 

Rhaid cydnabod hawlfraint S4C a nodi teitl 
y ddogfen. 

Gellir lawrlwytho’r ddogfen hon o 
www.s4c.co.uk 


5 


© S4C Authority, 2013 

The text of this document may be reproduced 
free of charge in any format or medium 
providing that it is done so accurately and not 
in a misleading context. 

The material must be acknowledged as S4C 
copyright and the document title specified. 


This document is available for download from 
www.s4c.co.uk 


6 


o 

o 

o 

1 

■ 

1 

o 

o 

i 

o 

o 

o 

o 


S4C 
yn 2012 


81% 

Dywedodd 81% o arolwg o oedolion sy’n 
siarad Cymraeg eu bod wedi gwylio S4C 
yn y mis cyn yr arolwg 

£124.3 miliwn 

Effaith economaidd S4C ar y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru 


5.3 miliwn 

Nifer o bobl wyliodd S4C drwy'r DU 
yn 2012 


2.8 miliwn 

Sesiynau gwylio ar-iein 


WMmrm // 

Nifer o bobl sy’n tiwnio mewn i S4C ar 
gyfartaledd bob mis 


1.2 miliwn 

Nifer wyliodd raglenni o ddigwyddiadau'r 
flwyddyn 


576,000 

Nifer y gwylwyr trwy'r DU yn ystod wythnos 
gyffredin 


201,000 

Ymweliadau a gwefan S4C bob mis 


185,000 

Nifer sy’n gwylio gwasanaeth Cyw bob mis 


130,000 

Gwylwyr Pobol y Cwm - nifer y bobl sy’n tiwnio 
mewn i’r gyfres ar gyfartaledd bob wythnos 
yng Nghymru 

£ 11,201 

Cost yr awr Cynnwys S4C yn 2012 
- gostyngiad o 31% ers 2009 


2,003 

Oriau o raglenni gwreiddiol a gomisiynwyd 


£1.95 

Mae pob £1 sy’n cael ei fuddsoddi gan S4C yn y 
diwydiannau creadigol yng Nghymru yn creu 
bron i £2 


S4C 
in 2012 


81% 

of a survey of Welsh speaking adults said 
they viewed S4C in the month prior to the 
survey 

£124.3 million 

S4C’s economic impact on the creative 
industries in Wales 


5.3 million 

Number of people who viewed S4C throughout 
the UK in 2012 


'/mu, x/^m/ /j 

Online viewing sessions 


1.3 million 

Number of people tuning in to S4C on average 
each month 


1.2 million 

Number who viewed programmes from the 
year's events 


576,000 

Number of viewers throughout the UK in an 
average week 


201,000 

Visits to the S4C website each month 


185,000 

Number who view the Cyw service each month 


130,000 

Viewers of Pobol y Cwm - average number 
of people tuning in to the series each 
week in Wales 

£ 11,201 

Cost per hour of S4C Content in 2012 
- reduction of 31% since 2009 


2,003 

Hours of original programmes commissioned 


£1.95 

Every £1 invested by S4C in the creative 
industries in Wales produces almost £2 



Cynnwys 

Contents 

8 

Cyflwyniad y Cadeirydd 

Chairman’s Introduction 

10 

Cyflwyniad y Prif Weithredwr 

Chief Executive’s Introduction 

14 

Blaenoriaethau Strategol 

Strategic Priorities 

16 

Asesu Perfformiad 

Assessing Performance 

26 

Mesuryddion Perfformiad 

Performance Measures 

70 

Gwobrau ac Enwebiadau 

Awards and Nominations 

72 

Awdurdod S4C 

S4C Authority 

76 

Tim Rheoli S4C 

S4C’s Management Team 

78 

Datganiad Ariannol 

Statement of Accounts 

82 

Adroddiad yr Awdurdod 

Report of the Authority 

92 

Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol 

Independent Auditor’s report to 


i Aelodau Awdurdod S4C 

the Members of the S4C Authority 

94 

Cyfrif Elw a Cholled Cyfun 

Consolidated Profit and Loss Account 

94 

Mantolen Gyfun 

Consolidated Balance Sheet 

96 

Mantolen S4C 

S4C Balance Sheet 

96 

Datganiad Llif Arian Cyfun 

Consolidated Cash Flow Statement 

96 

Datganiad Cyfanswm yr Enillion 

Statement of Total Recognised Gains 


a Cholledion Cydnabyddedig 

and Losses 

98 

Nodiadau i’r Cyfrifon 

Notes to the Accounts 


Cyflwyniad Huw Jones 
Cadeirydd Awdurdod S4C 



Roedd 2012 yn flwyddyn arall o newid yn hanes 
S4C ond y tro hwn yn un o sefydlogi’r cwch a 
pharatoi ar gyfer y dyfodol. Roedd hefyd yn 
gyfnod o adfywio, gydag S4C a’r gymuned o 
gwmni'au a phobl sy’n creu cynnwys ar ei chyfer 
yn dod at ei gilydd i wynebu’r her greadigol. 

Ddiwedd lonawr, roeddwn yn falch iawn o 
fedru croesawu Ian Jones i’w swydd fel Prif 
Weithredwr. Gyda'i brofiad eang o deledu ar 
draws gwledydd Prydain, ac yn rhyngwladol, 
mae penodiad Ian wedi rhoi hyder i bobl yn 
nyfodol S4C ac mae’r camau breision sydd 
wedi eu cymryd yn gyflym iawn o dan ei 
arweiniad wedi cadarnhau'r hyder hwn. Mae 
wedi gweithredu’n fuan i greu strwythur staffio 
mewnol newydd ac mae’r penodiadau newydd 
o ran uwch swyddogion wedi cael croeso 
cyffredinol. 

Cytundeb gydag Ymddiriedolaeth y BBC 

Yn dilyn cyhoeddi’r cytundeb rhwng Awdurdod 
S4C, Ymddiriedolaeth y BBC a’r DCMS 
ym mis Hydref 2011 cafwyd trafodaethau 
estynedig gyda’r Ymddiriedolaeth ynglyn a 
chynnwys y Cytundeb Gweithredol rhyngom. 
Mae hwn yn diffinio’n fwy manwl natur y 
berthynas a beth yw’r pwrpasau y bydd arian 
y drwydded yn cael ei ddefnyddio ar eu cyfer. 
Oherwydd bod yna gysondeb agos rhwng 
pwrpasau cyhoeddus y BBC a swyddogaeth 
S4C fel mae’n cael ei diffinio mewn cyfraith 
gwlad, a gyda llawer o ewyllys da ar y naill 
ochr a’r Hall, mae’r Cytundeb wedi medru 
pontio’r anghenion hyn yn effeithiol. Mae’r 
Cytundeb hefyd yn ei gwneud yn glir fod 
annibyniaeth olygyddol a gweithredol S4C yn 
cael eu gwarchod, tra’n sicrhau atebolrwydd 
priodol i Ymddiriedolaeth y BBC am wariant 
arian Ffi’r Drwydded. Yn dilyn cyhoeddi’r 
Cytundeb Gweithredol drafft ym mis Awst, 
cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ynglyn 
a’i gynnwys. Roedd hyn yn gyfle gwirioneddol 
i gymryd sylw o rai materion oedd yn achosi 
pryder, a chyflwynwyd nifer o newidiadau i’r 
ddogfen derfynol yn sgil yr ymgynghoriad. Fe 
arwyddwyd y Cytundeb ym mis lonawr 2013 
mewn pryd ar gyfer y drefn ariannu newydd a 
ddaeth i rym ar y laf o Ebrill 2013. 

Un o ddarpariaethau’r cytundeb gwreiddiol 
oedd y byddai Ymddiriedolwr y BBC dros 
Gymru yn ymuno ag Awdurdod S4C. 

Estynnwyd gwahoddiad i Elan Closs Stephens 
ymuno ar fyrder, yn hytrach na disgwyl tan 
Ebrill 2013, ac roedd yn bleser ei chroesawu 
i’w chyfarfod cyntaf ym mis Gorffennaf. Mae 
dyfnder profiad Elan o gyrff goruchwylio’r 
byd darlledu yng Nghymru yn bur unigryw 
ac mae ei phresenoldeb yng nghyfarfodydd 
yr Awdurdod eisoes yn gaffaeliad mawr i’n 
trafodaethau ac yn help i sicrhau fod ein 
partneriaeth gyda’r BBC yn un adeiladol 
a chynhyrchiol. Rwy’n falch iawn hefyd o 
groesawu tri aelod newydd arall a ymunodd 
a’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn, sef y Dr. 
Carol Bell, Aled Eirug a Marian Wyn Jones - ill 
tri gyda llu o brofiad ac ystod eang o sgiliau 
rhyngddynt. 


Cyllid 

Mae’r adroddiad ariannol eleni yn nodi’r 
gostyngiad sylweddol yn yr incwm a 
dderbyniwyd oddi wrth y DCMS, sef £83m 
o’i gymharu a £90m yn 2011. Yn 2010, 
roedd y swm roeddem yn ei dderbyn o dan 
ddarpariaeth y Ddeddf Gyfathrebu flaenorol 
yn £101m. Yn 2011, llwyddwyd i ddefnyddio 
arbedion o gyllidebau’r blynyddoedd cynt er 
mwyn gwarchod y gwasanaeth rhag toriadau 
mawr sydyn, gan roi cyfle i swyddogion a 
chynhyrchwyr ad-drefnu, cyn y lleihad anochel 
i’r gyllideb cynnwys yn 2012. Mae’r Awdurdod 
wedi mynnu bod toriadau costau mewnol 
S4C yr un mor llym a’r rhai sy’n wynebu'r 
cynhyrchwyr rhaglenni, ac fe fydd y targed 
yma'n cael ei gyflawni yn 2013, flwyddyn 
ynghynt na’r hyn a osodwyd. Mae niferoedd 
staff mewnol S4C yn awr wedi disgyn i 126 o’i 
gymharu a 158 yn 2010 er, yn y tymor byr, mae 
yna gostau ail-strwythuro anochel wrth i staff 
gael eu digolledu am golli swyddi. 

Wrth edrych ar gostau canolog eraill, 
daethpwyd i’r casgliad nad oedd modd parhau 
i dalu £1.5m y flwyddyn am sicrhau lie i’r 
gwasanaeth Clirlun ar Freeview. Rydym yn dal 
i obeithio y bydd modd cyflwyno gwasanaeth 
Manylder Uwch (HD) ar Iwyfannau eraill maes 
o law. 

Rydym hefyd yn awyddus i weld S4C yn 
datblygu ei ffynonellau incwm ychwanegol 
ei hun. Fydd rhain byth yn cymryd lie arian 
cyhoeddus, ond wrth greu trefniadaeth 
fasnachol effeithiol, sy’n adnabod cyfleoedd 
pan maen nhw’n codi - yn enwedig yn y 
meysydd digidol - gallwn obeithio yn y 
dyfodol weld cynnydd yn yr incwm a ddaw o’r 
ffynonellau hyn. 

Mae’r cytundeb gydag Ymddiriedolaeth y 
BBC yn sicrhau y bydd yr arian a ddaw o ffi'r 
drwydded yn parhau tan o leiaf 2017, (gyda 
thoriad o 1% yn 2015-16 ac eto yn 2016-17) ac 
mae hyn yn rhoi elfen bwysig o sefydlogrwydd 
i ni. Roeddem yn falch dros ben o ddeall na 
fyddai cwtogi pellach yn 2015-16 ar yr elfen 
o’n cyllido a ddaw o’r Adran dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon. Rydym yn 
gwerthfawrogi’n fawr yr ymrwymiad parhaol i 
amcanion y gwasanaeth gan Lywodraeth y DU 
y mae’r penderfyniad hwn yn ei gynrychioli. 
Rydym yn ddiolchgar hefyd i’r unigolion, y 
sefydliadau a’r cynrychiolwyr seneddol niferus 
fu’n tystio i werth diwylliannol, cymdeithasol ac 
economaidd S4C. 

Perfformiad y Gwasanaeth 

Prif fesur gwylio S4C yw cyrhaeddiad, sef 
faint o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth 
mewn cyfnod penodol. Er y bu yna rywfaint 
o ostyngiad yn 2012 yn y rhan fwyaf o’r 
mesuriadau cyrhaeddiad, o’u cymharu a 2011, 
dros gyfnod o bedair blynedd mae’r mesur 
yma yn eithaf cyson, gan ddangos bod rhywle 
ar draws 450,000 o bobl yng Nghymru yn 
troi i mewn at y gwasanaeth, ar gyfartaledd, 
bob wythnos. 0 ystyried hefyd fod ffigyrau 
gwylio ar draws y Deyrnas Gyfunol wedi cael 
eu heffeithio mewn gwahanol ffyrdd yn ystod 
2012 gan ddigwyddiadau eithriadol y Gemau 
Olympaidd, y Gemau Paralympaidd a’r Jiwbili, 
nid yw’n annisgwyl gweld rhain hefyd yn 
effeithio ar gyrhaeddiad S4C dros y cyfnod. 

Lawn mor arwyddocaol yw’r ymateb calonogol 
a gafwyd i ystod eang o raglenni yn ystod 
y flwyddyn - fel sy’n cael ei drafod yn ein 
hasesiad mwy manwl o’r gwasanaeth yn nes 
ymlaen yn yr adroddiad hwn. Roedd hyn 
er gwaetha'r ffaith i nifer o’r newidiadau a 


gyflwynwyd i’r amserlen ym mis Mawrth arwain 
at ymateb negyddol ymysg y gynulleidfa. Fe 
wrandawodd yr Awdurdod a’r swyddogion 
ar yr adborth a gafwyd a llwyddwyd o fewn 
ychydig amser i gyflwyno newidiadau pellach i 
gynnwys rhaglenni ac i’r amserlen, gan ddenu 
ymateb cadarnhaol. 

Gwrando ar y Gynulleidfa 

Mae gwrando ar y gynulleidfa yn un o 
swyddogaethau craidd yr Awdurdod. Rydym 
yn parhau i gynnal pedwar cyfarfod cyhoeddus 
bob blwyddyn ac erbyn hyn mae’r fformat a 
ddefnyddir, sy’n rhoi llawer mwy o bwyslais ar 
drafod gyda grwpiau bach o gwmpas byrddau, 
yn profi'n ddull effeithiol iawn o wrando ar farn 
a rhannu’r drafodaeth am flaenoriaethau. Mae’r 
Awdurdod hefyd yn derbyn ac yn ystyried 
adroddiadau cyson gan yr Adran Ymchwil a 
gan arbenigwyr allanol felly mae ymateb i’r 
gwasanaeth yn cael ei fesur yn feintiol ac yn 
ansoddol mewn sawl ffordd wahanol. Mae’n 
amlwg o’r adborth hwn, ac o’r gwahanol 
ddulliau o fesur gwerthfawrogiad, bod 
gwasanaeth unigryw S4C yn dal i gael ei weld 
yn chwarae rhan bwysig dros ben ym mywyd 
Cymru. 

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad y 
gwasanaeth o dan nifer o benawdau - defnydd, 
gwerth am arian, gwerthfawrogiad ac effaith. 
Rhaid gosod y rhain, wrth gwrs, yng nghyd- 
destun sefyllfa gyffredinol yr iaith Gymraeg, a’i 
siaradwyr. Dangosodd ffigyrau Cyfrifiad 2011 
ostyngiad rywfaint yn annisgwyl yn nifer crai y 
siaradwyr Cymraeg ac fe welwyd gostyngiad 
pellach yn y nifer o ardaloedd lie siaredir y 
Gymraeg gan dros 70% o'r boblogaeth. Eto 
i gyd, mae’r parhad yn nhwf yr iaith ymysg 
pobl ifanc y De-ddwyrain, yn arbennig, yn un 
o wyrthiau’r oes fodern. Un o dasgau sylfaenol 
gwasanaeth cyfryngol fel S4C yw parhau i 
chwarae rhan allweddol ym mywyd y cartrefi 
a’r unigolion hynny lie mae’r Gymraeg yn 
iaith a siaredir bob dydd, tra’n gweithredu fel 
atyniad a chynhaliaeth i’r rheiny sy’n dod at yr 
iaith o gefndiroedd gwahanol. Mae’r adroddiad 
ansawdd yn nodi’r cyfraniad y mae gwahanol 
raglenni yn ei wneud i’r amcanion hyn. 

Wrth gloi, hoffwn ddiolch i’r aelodau hynny 
o’r Awdurdod y daeth eu cyfnodau i ben, 
sef Cenwyn Edwards, Bill Davies a Winston 
Roddick, y tri wedi chwarae rhan bwysig yng 
ngwaith yr Awdurdod ac hefyd fel cadeiryddion 
gwahanol bwyllgorau. Diolch hefyd i’r nifer 
sylweddol o staff S4C rydym wedi ffarwelio 
a nhw yn ystod y flwyddyn am eu gwaith a’u 
hymroddiad, rhai ohonynt dros gyfnod hir o 
flynyddoedd ac, wrth gwrs, i’r Prif Weithredwr 
a’i staff presennol sy’n ysgwyddo baich sy’n 
anochel yn drymach nag o’r blaen. Mae'r un 
peth yn wir am aelodau’r gweithlu o fewn y 
sector annibynnol a BBC Cymru. Yn y ddau 
cafwyd unwaith yn rhagor ymroddiad ac egni 
i’r dasg o ddarparu rhaglenni cofiadwy tra 
mae’r seiliau cyfansoddiadol newydd yn cael eu 
hadeiladu. 


Chairman’s Introduction 
Huw Jones 



2012 was another year of change in the history 
of S4C, but this time it was about steadying 
the ship and preparing for the future. It 
was also a period of renewal, with S4C and 
the community of companies and people 
who create content for the Channel coming 
together to face the creative challenge. 

At the end of January, I was delighted to 
welcome Ian Jones to his post as Chief 
Executive. With his broad-ranging experience 
of television across the United Kingdom and 
internationally, Ian's appointment has given 
people confidence in the future of S4C and 
the great strides forward that have been taken 
under his leadership have reinforced this 
confidence. He has acted swiftly to create a 
new internal staffing structure and the new 
senior officer appointments have been widely 
welcomed. 

Agreement with the BBC Trust 

Following the announcement of the 
agreement between the S4C Authority, 
the BBC Trust and DCMS in October 2011, 
extended discussions were held with the Trust 
on the content of the Operating Agreement 
between the Trust and ourselves. This defines 
in greater detail the nature of the relationship 
and the purposes for which licence fee funding 
will be used. Since there is close consistency 
between the BBC’s public purposes and S4C’s 
function as described in statute, and with 
a great deal of goodwill on both sides, the 
Agreement has been able to bridge these 
needs effectively. The Agreement also makes 
it clear that the editorial and operational 
independence of S4C are being safeguarded, 
whilst ensuring appropriate accountability 
to the BBC Trust for licence fee funding 
expenditure. After the publication of the draft 
Operating Agreement in August, its content 
was the subject of a public consultation. 

This provided a genuine opportunity to take 
note of some matters which gave cause for 
concern, and a number of amendments were 
included in the final document as a result of 
the consultation. The Agreement was signed 
in January 2013 in time for the new funding 
regime which came into effect on April 1st 
2013. 

One of the provisions of the original 
agreement was that the BBC Trustee for 
Wales would join the S4C Authority. Elan 
Closs Stephens was invited to join forthwith, 
rather than wait until April 2013, and it was a 
pleasure to welcome her to her first meeting in 
July. Elan’s depth of experience of supervisory 
bodies within the broadcasting industry in 
Wales is quite unique and her attendance at 
Authority meetings is already a huge asset 
to our discussions and in ensuring that our 
partnership with the BBC is constructive and 
productive. I am also very pleased to welcome 
three other new members who joined the 
Authority during the year, namely Dr. Carol 
Bell, Aled Eirug and Marian Wyn Jones - 
bringing us, between them, a wealth of 
experience and a broad range of skills. 


Funding 

This year’s financial report notes the 
significant reduction in the income received 
from DCMS, which is £83m compared to 
£90m in 2011. In 2010, the sum that we 
received under the provisions of the previous 
Communications Act was £101m. In 2011, we 
succeeded in using savings from previous 
year budgets to protect the service from 
sudden significant cutbacks, giving officers 
and producers the opportunity to reorganise, 
before an unavoidable reduction in the 
content budget in 2012. The Authority has 
insisted that the reductions in S4C’s internal 
costs must be on the same scale as those 
facing programme producers, and this 
target will be met in 2013, a year earlier than 
prescribed. S4C’s internal staff numbers 
have now fallen to 126 compared with 158 in 
2010 although, in the short term, there are 
inevitable restructuring costs as staff are 
compensated for redundancies. 

Looking at other central costs, it was 
concluded that we could not continue to 
pay £1.5m a year for providing the Clirlun HD 
service on Freeview. We still hope to be able 
to introduce a High Definition service on other 
platforms in due course. 

We are also eager to see S4C develop its 
own additional sources of income. These will 
never replace public funding but, by putting 
in place an effective commercial arrangement, 
which identifies opportunities as they arise - 
particularly those in the digital arena - we can 
hope in future to see an increase in the income 
generated from these sources. 

The agreement with the BBC Trust ensures 
that the money that comes from the licence 
fee will continue until at least 2017 (with a 1% 
cut in 2015-16 and again in 2016-17) and this 
gives us an important element of stability. We 
were extremely pleased to understand that 
there will be no further reduction in 2015-16 to 
the element of funding that comes from the 
Department for Culture, Media and Sport. We 
greatly appreciate the continuing commitment 
of the UK Government to the aims of S4C’s 
service that is evidenced by this decision. We 
are also grateful to the numerous individuals, 
institutions and parliamentary representatives 
who bore witness to S4C’s cultural, social and 
economic value. 

Service Performance 

S4C’s main viewing measure is reach, defined 
as the number of people who use the 
service in a specific period. Although there 
was some reduction in 2012 in most of the 
measures of reach, compared with 2011, over 
a period of four years this measure is fairly 
constant, showing that somewhere in the 
region of 450,000 people in Wales turn in to 
the service, on average, every week. Given 
too that viewing figures across the United 
Kingdom were affected in different ways 
during 2012 by extraordinary events in the 
form of the Olympics, Paralympics and the 
Jubilee, it is not unexpected for these also to 
have impacted on S4C’s reach over the period. 

Of equal significance is the encouraging 
response received to a wide range of 
programmes during the year - as discussed in 
our more detailed assessment of the service 
later in this report. This was despite the fact 
that many of the changes introduced to the 
schedule in March gave rise to a negative 
response from viewers. The Authority and 
officers listened to the feedback received and 
further changes to programme content and to 


the schedule were swiftly introduced, drawing 
a positive response. 

Listening to the Audience 

Listening to the audience is one of the 
Authority’s core functions. We continue to 
hold four public meetings each year and the 
format that is now used, which places far more 
emphasis on round-table discussions with 
small groups, is proving to be a very effective 
method of listening to views and sharing the 
discussion about priorities. The Authority also 
receives and considers regular reports by the 
Research Department and by external experts; 
the response to the service is therefore 
measured quantitatively and qualitatively 
in many different ways. It is clear from this 
feedback, and from the different methods of 
measuring appreciation, that S4C’s unique 
service is still seen as playing a very important 
part in Welsh life. 

This report considers the performance of 
the service under many headings - usage, 
value for money, appreciation and impact. 
These should be viewed, of course, within 
the context of the general situation regarding 
the Welsh language, and its speakers. 

The 2011 Census figures showed a rather 
unexpected reduction in the raw numbers of 
Welsh speakers and a further reduction was 
seen in the number of geographical areas 
where Welsh is spoken by over 70% of the 
population. Yet, the continued growth of the 
language among young people in South East 
Wales, in particular, is one of the miracles of 
the modern age. 

One of the fundamental tasks for a media 
service such as S4C is to continue to play a 
key role in the lives of those households and 
individuals where Welsh is an everyday spoken 
language, while serving as an attraction 
and support for those who are coming to 
the language from other backgrounds. The 
qualitative assessment notes the contribution 
of different programmes to these objectives. 

In conclusion, I would like to thank those 
members of the Authority who reached the 
end of their terms, namely Cenwyn Edwards, 
Bill Davies and Winston Roddick, all three 
of whom played an important part in the 
Authority’s work and also as chairs of various 
committees. Thanks are due as well to the 
significant number of S4C staff with whom we 
parted company during the year for their work 
and dedication, some over a period of many 
years, and, of course to the Chief Executive 
and his current staff whose workload is 
undoubtedly heavier than in previous years. 
The same applies to the members of the 
workforce within the independent sector 
and BBC Cymru. In both we saw, once more, 
dedication and energy directed towards the 
task of providing memorable programmes 
while the new constitutional foundations are 
being laid. 







10 


Cyflwyniad Ian Jones 
Prif Weithredwr S4C 



Feddyliais i erioed yn 1982, pan oeddwn 
i'n gwylio lansiad S4C y byddwn i ‘nol yma 
ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach 
fel Prif Weithredwr y sianel. Mae llawer wedi 
newid ers hynny, ond mae pwrpas S4C yr un 
fath. Roedd 2012 yn flwyddyn bwysig i S4C. 
Roedd yn flwyddyn o newid, o ailstrwythuro 
a chydweithio. Roedd hefyd yn garreg filltir 
bwysig yn hanes y sianel gan ddathlu deng 
mlynedd ar hugain o ddarlledu ar S4C ym mis 
Tachwedd. 

Pan lansiwyd y sianel ar y laf o Dachwedd 1982, 
daeth criw ohonom at ein gilydd o amgylch set 
deledu i wylio Owen Edwards, cyfarwyddwr 
S4C yn croesawu pawb am y tro cyntaf "i 
Aelwyd S4C”. 30 mlynedd yn ddiweddarach, 
er bod y nod o “ddarparu gwasanaeth teledu 
o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg” 
yr un fath, mae’r cynnydd mewn sianelau a 
llwyfannau yn rhoi dewis a chystadleuaeth 
llawer ehangach. Bydd darparu cynnwys ar 
draws cynifer o blatfformau a phosibl yn yr 
amgylchfyd digidol, i’r gynulleidfa ehangaf 
posibl i'w gwylio pryd bynnag a lie bynnag, yn 
hanfodol i Iwyddiant S4C. 

Ymunais ag S4C fel Prif Weithredwr ar 61 
cyfnod heriol yn hanes y sianel. Roedd 
trafodaethau cyhoeddus pwysig am ddyfodol 
y sianel wedi bod yn anodd, ond roedd 
cefnogaeth a dycnwch nifer sylweddol o 
unigolion a sefydliadau wedi profi’n glir 
bod gwerthfawrogiad i S4C fel sefydliad 
cenedlaethol pwysig yn parhau. Dros y 
flwyddyn ddiwethaf, rwy’n gobeithio bod y 
pwyslais newydd ar weithio mewn partneriaeth 
gyda’r sector gynhyrchu annibynnol wedi 
atgyfnerthu’r gefnogaeth i’r sianel ac y bydd 
hyn yn ein galluogi ni i ddarparu gwasanaeth 
sy’n berthnasol i'n cynulleidfa yn y byd digidol 
y mae S4C yn rhan ohoni. 

Mae gan S4C, fel yr unig sianel deledu Gymraeg 
yn y byd, ddyletswydd i ddarparu “rhywbeth 
i bawb”. Mae angen i ni gynnig darpariaeth 
ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a llai rhugl, 
dysgwyr a rheini sy’n dymuno dysgu ac estyn 
croeso iddynt gyda gwasanaethau megis 
isdeitlau a thrac sain Saesneg trwy gyfrwng 
y botwm coch. Mae S4C yn sianel gynhwysol. 
Yn ogystal ag estyn croeso, mae’n rhaid i ni 
sicrhau fod S4C yn darparu cynnwys gwreiddiol 
o safon uchel. 

Swyddogaeth S4C 

Yn ystod y flwyddyn adolygwyd gweledigaeth, 
swyddogaeth a gwerthoedd craidd S4C. Roedd 
staff S4C yn rhan o’r broses o ail-ddiffinio’r 
rhain er mwyn cynnig eglurder ac ysbrydoliaeth 
ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Mae’r 
Datganiad o Fwriad a’r gwerthoedd sydd yng 
nghefn yr Adroddiad Blynyddol yn sail ar gyfer 
adeiladu nod ac amcanion y dyfodol. 

Mae’n fraint i gael arwain tim creadigol S4C er 
mwyn datblygu cynnwys newydd a chyffrous 
ar gyfer ein cynulleidfa. Yn y sector gynhyrchu 


annibynnol mae gennym gyfoeth o brofiad a 
thalent sydd eisiau creu cynnwys safon uchel 
yn yr iaith Gymraeg ar gyfer ein cynulleidfa. 
Wrth weithio gyda staff yma yn S4C ac yn y 
sector gynhyrchu annibynnol rwy’n teimlo’r un 
angerdd ac uchelgais ag oedd mor amlwg 'nol 
yn 1982. Rwy’n gobeithio y gallwn fanteisio 
ar yr angerdd a’r creadigrwydd hyn, a deng 
mlynedd ar hugain yn ddiweddarach bod 
adfywiad creadigol ar y gweill yn S4C. 

Er mai prif ddyletswydd S4C yw darparu 
gwasanaeth teledu, mae’n rhaid i hyn bellach, 
o fewn cyfryngau a thechnoleg digidol olygu 
creu cynnwys yn benodol ar gyfer platfformau 
amgenach na’r teledu ac yn ogystal ymwneud 
a chymunedau digidol sydd eisiau trafod 
a rhyngweithio gyda chynnwys S4C. Mae 
cylch gwaith S4C wedi ei nodi mewn deddf 
gwlad, ac er mwyn galluogi S4C i ddarparu 
rhagor o gynnwys digidol mae'n bosibl y 
bydd angen newid y darpariaethau hyn. Yn 
ystod y flwyddyn cafwyd trafodaethau gyda 
Uywodraeth y DU er mwyn diweddaru cylch 
gwaith gwasanaeth cyhoeddus a masnachol 
S4C i'n galluogi ni i wireddu’r uchelgais 
aml-blatfform. Rwy’n falch o ddweud fod y 
trafodaethau positif hyn yn parhau. 

Newidiadau i’r Amserlen 

Yn gynnar yn 2012, lansiwyd amserlen newydd 
mewn ymateb i ostyngiad ariannu S4C. Bwriad 
yr amserlen oedd adlewyrchu amrywiaeth 
bywyd a chymunedau Cymru a thu hwnt a 
chreu rhaglenni oedd yn rhaid eu gwylio ac 
oedd yn destun trafod. Daeth yn amlwg yn 
fuan nad oedd holl agweddau’r amserlen 
newydd at ddant y gynulleidfa. Fe wnaethom 
ymateb yn gyflym i adborth adeiladol gan 
addasu’r amserlen. Rwy’n falch i ddweud fod 
y newidiadau a wnaed wedi eu gwerthfawrogi 
gan y gynulleidfa a’r Awdurdod, oedd hefyd 
wedi mynegi pryderon am berfformiad yr 
amserlen newydd. Cynhaliwyd gwaith ymchwil 
yn ystod y flwyddyn a oedd yn dangos fod y 
gynulleidfa yn credu, er bod yna le i wella o 
hyd, bod yr amserlen ddiwygiedig yn ffres a 
newydd. 

Gwrando ar y gynulleidfa 

Mae gwrando ar ein cynulleidfa a’u rhoi 
yng nghanol popeth rydym ni’n ei wneud 
yn holl bwysig i Iwyddiant y gwasanaeth. 
Cynhaliwyd nifer o nosweithiau gwylwyr yn 
ystod y flwyddyn. Eu pwrpas yw rhoi cyfie i’r 
gynulleidfa nid yn unig i dderbyn cyflwyniad 
am S4C ond hefyd i’r gynulleidfa gyfranogi 
yn y drafodaeth gyda thim comisiynu S4C 
am yr hyn sy’n plesio ai peidio a beth sy’n 
gweithio a beth sydd ddim yn gweithio. Mae 
adborth o'r cyfarfodydd hyn wedi arwain at 
newidiadau. Roedd comisiynu prosiectau megis 
y cynllun ail-sgrin i blant @TiFiaCyw yn ffrwyth 
uniongyrchol adborth a dderbyniwyd yn ystod 
cyfarfod gwylwyr. 

Mesur perfformiad 

Yn y byd teledu aml-lwyfan, dyw defnyddio 
un mesur perfformiad syml er mwyn asesu 
llwyddiant ddim yn ddigonol bellach. Mae 
llwyddiant heddiw yn cael ei ddehongli trwy 
gyfuniad o ffactorau gan gynnwys cyrhaeddiad 
y gwasanaeth, effaith economaidd, 
gwerthfawrogiad y gynulleidfa, ymddiriedaeth, 
darpariaeth Iwyddiannus i ddysgwyr, rhaglenni 
plant, a chyfrannu at effaith bositif ar 
ddiwylliant a’r iaith Gymraeg. 

Dros y 30 mlynedd diwethaf mae effaith S4C 
ar yr iaith Gymraeg ac economi Cymru wedi 
bod yn enfawr. Mae ymchwil gan gwmni 
Arad Research Cyf yn dangos fod bob £1 sy’n 


cael ei fuddsoddi gan S4C yn y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn creu effaith 
economaidd cyfansawdd o £1.95 - bron i ddwbl 
y buddsoddiad gwreiddiol. 

Mae’r naw mesur perfformiad a gyflwynir eto 
yn yr Adroddiad Blynyddol yn rhoi asesiad 
cynhwysfawr o berfformiad gwasanaeth S4C 
yn ystod 2012. Rwy’n gobeithio bod yr asesiad 
a’r wybodaeth a gyflwynir yn yr adroddiad 
yn profi fod gwasanaethau S4C, er gwaetha’r 
heriau a wynebwyd yn ystod 2012, yn parhau 
i gael eu gwerthfawrogi gan y gynulleidfa a’n 
bod ni wedi parhau i gynyddu effeithlonrwydd 
a gwerth am arian. 

Effeithlonrwydd a Gwerth am Arian 

Mae’r rhaid i effeithlonrwydd a gwerth am 
arian fod yn flaenoriaeth allweddol i S4C, yn 
enwedig, ond ddim yn unig mewn cyfnod o 
gynni ariannol. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn 
dangos fod cost yr awr cynnwys a gomisiynir 
gan S4C wedi disgyn o ychydig dros £52,000 
yn 2009 i £37,000 yr awr yn 2012 a bod cost 
yr awr holl ddarllediadau S4C wedi gostwng 
o ychydig dros £16,000 i ychydig dros £11,000 
yn 2012. Mae’r rhain yn ostyngiadau sylweddol, 
a gostyngiadau y mae’r cwmniau cynhyrchu 
annibynnol wedi gallu ei gwireddu ar gyfer 
S4C. Bydd effeithlonrwydd a gwerth am arian 
yn parhau i gael ei sgriwtineiddio er mwyn 
ein galluogi ni i flaenoriaethu buddsoddi yn y 
sector gynhyrchu. Wedi dweud hynny, mae’r 
gwelliannau sylweddol bellach wedi eu canfod 
ac mae’n debygol y bydd unrhyw welliannau 
pellach ar raddfa wahanol. 

Partneriaeth gyda’r BBC 

Arweiniodd y cyhoeddiad yn Hydref 2010 
am y bartneriaeth arfaethedig gyda’r BBC at 
drafodaethau am gydweithio, am gydweithio 
ar draws gwasanaethau, cynnwys a materion 
technegol. Mae’n bwysig hefyd i bwysleisio 
fod y berthynas newydd yn fwy na pherthynas 
ar gyfer ariannu, arbedion a thoriadau - mae 
datblygu syniadau creadigol cyffrous ar gyfer 
ein cynulleidfaoedd yn greiddiol iddo; mae 
cydweithio ar draws platfformau ar deledu, 
radio ac ar-lein yn bwysig hefyd er mwyn 
sicrhau ein bod ni, gyda'n gilydd, yn gwneud 
y defnydd gorau posibl o'n hadnoddau. Mae 
arwyddo’r Cytundeb Gweithredu rhwng 
Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC sy’n 
cynnwys trefniadau ariannu ac atebolrwydd 
o Ebrill 2013 wedi creu seiliau cadarn ar gyfer 
cydweithio. Mae hefyd yn diogelu’r rhan fwyaf 
o ariannu S4C o Ymddiriedolaeth y BBC hyd 
Ebrill 2017. Mae’r t!m yma yn S4C yn edrych 
ymlaen at weithio’n agos gyda gweithrediaeth 
y BBC dros y blynyddoedd nesaf ac i greu nifer 
o brosiectau cyffrous gyda’n gilydd. 

Rwy’n falch i ddweud fod y bartneriaeth 
rhwng S4C a gweithrediaeth y BBC yng 
Nghymru yn berthynas greadigol, ac rwy’n 
ffyddiog y byddwn yn gweld prosiectau 
newydd a chreadigol yn datblygu er budd 
cynulleidfaoedd y ddau ddarlledwr. Yn ogystal 
a’r prosiectau creadigol, rydym hefyd yn 
ystyried ffyrdd o gydweithio gyda’n gilydd 
er mwyn darganfod arbedion ariannol. Gallai 
cydweithio o’r fath yn y dyfodol gynnwys 
rhannu rhai swyddogaethau technegol, 
swyddogaethau gweinyddol ac o bosibl, fel 
rwyf wedi nodi o’r blaen, gyd-leoli rhan o 
weithgareddau S4C a’r BBC mewn canolfan 
greadigol newydd. Mae’r rhain oil yn 
ddyheadau ar gyfer y tymor hir. 


Chief Executive’s introduction 
Ian Jones 



I never imagined in 1982, when I was watching 
the launch of S4C that I’d be back here thirty 
years later as the channel’s Chief Executive. 

A lot has changed over thirty years, although 
S4C’s raison d'etre remains the same. 2012 was 
a notable year for S4C. It was a year of change, 
of restructuring and collaboration. It was also 
an important milestone in the channel’s history 
as November heralded the 30th anniversary of 
broadcasting on S4C. 

When the channel launched on the 1st 
November 1982, we congregated around a TV 
set to watch S4C’s director, Owen Edwards 
welcome everyone for the first time to the 
home of S4C - "i Aelwyd S4C”. 30 years on, 
although the goal of “providing a high quality 
TV service through the medium of Welsh” is the 
same, the increase in channels and platforms 
means far more consumer choice and greater 
competition. In this evolving media landscape, 
the provision of content across as many 
platforms as possible, to the widest possible 
audience, to view whenever and wherever the 
audience might be is fundamental to S4C’s 
future success. 

I joined S4C as Chief Executive following 
a challenging time in the channel’s history. 
Important public discussions about the future 
of S4C had been difficult at times, but the 
support and passion shown by a significant 
number of individuals and organisations 
demonstrated clearly that S4C is still an 
important and valued national institution. I 
hope that over the past year, an increased 
emphasis on working in partnership with the 
independent production sector has reinforced 
the support shown to the channel to enable 
us to deliver a service that is relevant to our 
audience and the new media landscape in 
which we operate. 

As the only Welsh language channel in the 
world and a public service broadcaster, S4C has 
a duty to provide “something for everyone”. 

We need to engage with fluent and less fluent 
Welsh speakers, learners, those that aspire to 
learn and reach out via subtitles and an English 
language track on the red button to non-Welsh 
speakers. S4C is an inclusive channel. As well 
as reaching out to our audience, we need to 
ensure that S4C continues to provide high 
quality and original content. 

S4C’s mission 

During the year we revisited S4C’s Vision, 
Mission and Core values. S4C’s staff took part in 
re-defining these to provide greater focus and 
clarity of vision and inspiration for the years 
ahead. The Mission Statement and values set 
out at the back of the Annual Report provide 
the foundations upon which future aims and 
objectives can be built. 

It is a privilege to lead S4C’s creative team in 
developing new and exciting content for our 
audience. In the independent production sector 
we have a wealth of experience and talent that 
wants to create high quality Welsh language 


content for our audience. From working with 
staff here at S4C and in the independent 
production sector, I sense a similar passion and 
ambition to the pioneering spirit that was so 
evident back in 1982.1 hope we can harness 
this passion and creativity and that thirty years 
on, we have embarked on a creative renewal 
for S4C. 

Although our primary responsibility is to 
provide a television service, in today’s media 
and technology environment, this must include 
providing content on relevant digital platforms, 
creating content specifically for platforms 
other than television and also engaging with 
digital communities that want to discuss and 
interact with S4C’s content. S4C’s current 
television remit is set out in legislation, and to 
enable S4C to provide further digital content 
may well require a change to these provisions. 
We commenced discussions with the UK 
Government during the year to update S4C’s 
public service and commercial remit to enable 
us to achieve these multi platform aims. I’m 
pleased to say that these positive discussions 
are on going. 

Changes to the Schedule 

In early 2012, a new schedule was launched 
as a response to the reduction in funding. The 
schedule also sought to reflect the diversity of 
lives and communities in Wales and beyond 
and create “must see” and “talked about” 
programming. It soon became clear that not 
all aspects of the new schedule were well 
received. We reacted positively to constructive 
feedback and took steps to adapt the schedule. 
I’m pleased to say that the swift changes 
we made were appreciated by the audience 
and the S4C Authority, who had also raised 
concerns about the performance of the new 
schedule. We conducted research during the 
year that showed that the audience believes 
that although there was still some room 
for improvement, they felt that the revised 
schedule was fresh and new. 

Listening to our audience 

Listening to our audience and placing the 
audience at the centre of everything we do 
is integral to the success of the service. We 
organised numerous viewers’ evenings during 
the year. These were designed to give our 
audience the opportunity not just to have a 
presentation about S4C but for the audience to 
engage and debate with S4C’s commissioning 
team what they liked and disliked and what 
works and what doesn't. Feedback received 
during these meetings has led to changes. 

The commissioning of projects such as the 
children’s second screen project @TiFiaCyw 
was the direct result of receiving feedback 
during a public meeting. 

Performance measurement 

It’s no longer appropriate in today's multi¬ 
platform television environment, to use one 
simple performance measure to assess success. 
Success today is a combination of factors 
including audience reach, economic impact, 
audience appreciation, trust, a successful 
provision of content for learners, for children’s 
programmes, and contributing to a positive 
impact on the Welsh language and culture. 

Over the past 30 years S4C has had an 
enormous impact on the Welsh language 
and the economy in Wales. Research by Arad 
Consulting Cyf shows that every £1 invested 
by S4C in the creative industries in Wales 
generates a total economic impact of £1.95 - 
nearly double the original investment. 


The nine performance measures set out in 
this Annual Report give a comprehensive 
assessment of the performance of S4C’s 
service during 2012.1 hope that the assessment 
and information set out in this report will 
demonstrate that despite the numerous 
challenges we faced in 2012, S4C’s service 
continued to be appreciated by the audience 
and that we continued to improve efficiency 
and value for money. 

Efficiency and Value For Money 

Ensuring that S4C is run efficiently and 
provides value for money for the audience has 
to be a key priority for S4C, particularly, but 
not exclusively at a time of financial pressure. 
The Annual Report shows that the cost of 
S4C’s commissioned content has reduced 
from over £52,000 in 2009 to £37,000 per 
hour in 2012 and the cost per hour of S4C’s 
broadcasts has reduced from over £16,000 in 
2009 to just over £11,000 in 2012. These are 
significant reductions, and reductions that the 
independent production companies have been 
able to deliver for S4C. Efficiency and value for 
money will continue to be scrutinised so that 
we can prioritise investment in the production 
sector. That said, the significant improvements 
have already taken place and it’s likely that 
any further improvements will be of a different 
scale. 

Partnership with the BBC 

The announcement of the proposed new 
partnership with the BBC in October 2010, led 
to discussions of collaboration, co-operating 
across services, content and technical areas. 

It’s important to emphasise that this new 
relationship is about more than funding, cost 
saving and cuts- it’s about developing creative 
and exciting projects together for both our 
audiences; it’s also about co-operating across 
platforms on TV, on Radio and on-line, to make 
sure that collectively, we make the best use of 
the resources we have at our mutual disposal. 
The signing of the Operating Agreement 
between the S4C Authority and BBC Trust for 
S4C’s funding and accountability arrangements 
from April 2013 provides a solid basis for 
collaboration. It also secures the majority of 
S4C’s funding from the BBC Trust until April 
2017. The team at S4C look forward to working 
closely with the BBC executive over the next 
years and to creating many exciting projects 
together. 

Cooperation and working in partnership 
was also a key element of our relationship 
with the BBC during the year. I’m pleased 
to say that the partnership between S4C 
and the BBC Executive in Wales is a creative 
relationship, and I’m confident that we’ll see 
new and creative projects emerging that will 
benefit both our audiences. Together with the 
creative projects, we’re also looking at ways of 
collaborating with each other to find financial 
efficiencies. Such cooperation could in future 
include sharing certain technical functions, 
other back office functions and possibly as I 
have mentioned before co-locating part of S4C 
and BBC’s operations in a new creative centre. 
These are all long term aspirations. 

Finance 

Against the challenging financial backdrop, we 
have succeeded to date in protecting the hours 
broadcast and programme output on screen. 
This was done through significant changes to 
S4C’s cost base and also the cost per hour of 
S4C’s programming. 

We were not however able to retain S4C’s 
High Definition service Clirlun, which we had 










12 

Ariannu 

Er gwaetha’r sefyllfa ariannol heriol, hyd yma 
rydym wedi llwyddo i warchod yr oriau darlledu 
a'r allbwn ar-sgrin. Gwnaed hyn o ganlyniad 
i newidiadau sylweddol i gostau S4C ac yn 
ogystal cost yr awr rhaglenni S4C. 

Doedd dim modd i ni barhau gyda Clirlun, 
gwasanaeth manylder uchel S4C, a daeth y 
gwasanaeth i ben ym mis Rhagfyr. Daeth yr 
Awdurdod a Thim Rheoli S4C i’r casgliad nad 
oedd Clirlun yn gallu darparu gwerth am arian 
yn y cyd-destun ariannol presennol. Wedi 
dweud hyn, nid yw hyn yn golygu bod S4C yn 
rhoi’r gorau i fanylder uchel. Rwy'n gobeithio 
yn y dyfodol y byddwn yn canfod ffyrdd mwy 
cost effeithiol o ddarparu cynnwys mewn 
manylder uchel. 

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd y Canghellor 
doriadau ariannol pellach ar gyfer 2013-14 a 
2014-15 ac yna yn yr Adolygiad Gwariant ym 
mis Mehefin 2013, cyhoeddodd y Canghellor y 
byddai ariannu S4C o’r Adran dros Ddiwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon yn cael ei warchod 
ar gyfer 2015-16. Croesawyd y newyddion hyn 
gan S4C a’i rhanddeiliaid. Mae cael sicrwydd 
ariannol oddi wrth y Llywodraeth hyd fis 
Mawrth 2016 yn amlwg yn ddatblygiad pwysig i 
S4C ac i'r sector gynhyrchu annibynnol. 

Canolfan Gyfryngau S4C 

0 ganlyniad i newidiadau sylweddol i faint 
gweithlu S4C, daeth bron i hanner gofod 
swyddfa S4C yn wag. Felly fe benderfynwyd 
rhentu'r gofod hyn er mwyn cynhyrchu incwm 
ychwanegol ond hefyd er mwyn creu clwstwr 
o gwmniau creadigol o amgylch S4C. Ym mis 
Rhagfyr croesawyd nifer o gwmniau i S4C 
am y tro cyntaf ac ail-enwyd ein hadeilad yn 
Ganolfan Cyfryngau S4C er mwyn cydnabod 
hyn. Mae’r fenter hon wedi creu awyrgylch 
newydd bositif o fewn yr adeilad ynghyd a 
gweithgarwch ag egni newydd. Mae’r fenter 
hefyd yn creu gwerth ychwanegol i S4C. Rwy’n 
gobeithio pan fydd pobl yn ymweld ag S4C eu 
bod bellach yn gweld cymuned greadigol. 

Yn ogystal a chreu cnewyllyn creadigol yn 
Llanisien, cyhoeddais awydd yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym mis Awst i ystyried y 
posibilrwydd o adleoli rhai o weithgareddau 
S4C i rannau eraill o Gymru. Afraid yw dweud 
yn yr hinsawdd ariannol bresennol y bydd yn 
rhaid i unrhyw gynllun adleoli wneud synnwyr 
ariannol. Yn yr Hydref cyhoeddwyd astudiaeth 
dichonolrwydd er mwyn ystyried hyn mewn 
rhagor o fanylder. 


Yn ystod 2012 gwnaed rhagor o ail-strwythuro 
o fewn S4C, gyda nifer pellach o ddiswyddiadau 
gwirfoddol a gorfodol yn ganlyniad anochel. 
Dyw cymryd penderfyniadau ail-strwythuro 
byth yn hawdd, ac yn ystod y flwyddyn 
ffarweliwyd gyda nifer fawr o staff proffesiynol 
oedd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth ac 
ymroddiad i S4C. Arweiniodd y gwymp yn 
ariannu S4C at ail-strwythuro a cholli swyddi 
o fewn y cwmniau cynhyrchu annibynnol yn 
ogystal. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch 
i’r rheini adawodd S4C a’r cwmniau cynhyrchu 
annibynnol am eu cyfraniadau pwysig i S4C a 
darlledu yn yr iaith Gymraeg. 

Dros gyfnod o 30 mlynedd, mae S4C wedi 
derbyn enwebiadau gwobrau Oscar, Bafta 
RTS, Emmys rhyngwladol a primetime. Mae 
S4C wedi gweld dyfodiad teledu aml-sianel, 
y newid o wasanaeth analog i wasanaeth 
digidol gynhwysfawr a datblygiad cyfryngau a 
phlatfformau digidol a ffyrdd newydd dyfeisgar 
o greu a rhannu cynnwys. Cynnal safon y 
gwasanaeth a’i gynnwys yw sylfaen unrhyw 
wasanaeth teledu llwyddiannus mewn unrhyw 
iaith, a bydd hyn yn gynyddol bwysig i S4C 
wrth i'r byd aml-lwyfan ddatblygu ymhellach 
dros y blynyddoedd nesaf. 

Byddai llwyddiant S4C dros y 30 mlynedd 
ddiwethaf ddim wedi bod yn bosibl heb 
gefnogaeth nifer o sefydliadau, y sector 
gynhyrchu annibynnol, talent o flaen a thu 61 
i’r camera a gwaith amhrisiadwy’r staff. Hoffwn 
fynegi fy niolch didwyll i bawb sy’n rhan o S4C 
am eu hymroddiad a’u cefnogaeth unwaith eto 
yn 2012. 

Gyda’r tim fan hyn yn S4C ac yn y sector 
gynhyrchu annibynnol, fy mlaenoriaeth i ar 
gyfer y flwyddyn nesaf yw adfywiad creadigol 
S4C a darparu gwasanaeth o safon uchel trwy 
gyfrwng y Gymraeg sy’n rhoi'r gynulleidfa 
yng nghanol popeth rydan ni'n ei wneud. 

Deng mlynedd ar hugain ers croeso Owen 
Edwards mae Aelwyd S4C yma o hyd ac yn dal 
i ddarparu croeso i’n cynulleidfa, a hir y parhaed 
hynny. 


13 


to close in December. The Authority and S4C’s 
Management Team came to the conclusion that 
given S4C’s current financial position, Clirlun 
could not provide value for money. That said, 
this does not mean that S4C is turning its back 
on high definition. I’m hopeful that in future, 
we’ll find more cost effective ways of delivering 
high definition content. 

In December, the Chancellor set out further 
funding reductions for 2013-14 and 2014-15 
and in the Spending Review in June 2013, the 
Chancellor announced that funding for S4C 
from the Department for Culture, Media and 
Sport would be protected for 2015-16. This 
news was welcomed by S4C and numerous 
stakeholders. Having certainty of funding 
from Government until March 2016 is clearly 
an important development for S4C and the 
independent production sector. 

S4C Media Centre 

As a result of significant changes to the size 
of S4C’s workforce, nearly half of S4C’s office 
accommodation in Llanisien had become 
vacant during 2012. As a result, we decided 
to lease this excess capacity to generate 
additional income, but also to create a new 
cluster of creative companies around S4C. In 
December we opened our doors to welcome 
new companies into S4C for the first time 
and to reflect this change the building was 
re-branded as the “S4C Media centre”. This 
venture has created a new positive feeling in 
the building, with increased activity and buzz. 

It also brings added value in the form of a 
supplementary revenue stream. I hope that 
when people come to visit S4C they now see a 
creative community at work. 

As well as establishing a create hub in 
Llanisien, at the National Eisteddfod in 
August I announced an intention to look at 
the feasibility of relocating some of S4C’s 
operations to other parts of Wales. Of course 
in the current economic climate any relocation 
project will have to make sense financially and 
operationally. In the autumn we announced 
a feasibility study to investigate this in more 
detail. 


During 2012 further restructuring took place, 
and this inevitably led to a further number 
of voluntary and compulsory redundancies. 
Having to take difficult restructuring decisions 
is never easy, and we said farewell during 
the year to a large number of professionals 
that had given years of dedicated service. 

The reduction in S4C’s funding also led 
to restructuring and job losses within the 
independent production companies. I’d like 
to take this opportunity to thank those that 
left S4C and the independent sector for their 
important contributions to S4C and Welsh 
language broadcasting. 

Over a 30 year period, S4C has received 
Oscar nominations, Bafta and RTS awards, 
international and primetime Emmy’s. S4C 
has witnessed the launch of multi-channel 
television, the change from an analogue service 
to a comprehensive digital service and the 
development of digital media and platforms 
and new and ground breaking was of creating 
and sharing content. Maintaining quality of 
service and content is the foundation for any 
successful television service in any language 
and for S4C this will become increasingly 
important as the multiplatform environment 
develops further over the next years. 

S4C’s success over 30 years would not have 
been possible without the support of many 
organisations, the independent production 
sector, the talent on screen, talent beind the 
camera and the invaluable hard work of staff 
too numerous to name, but too valuable to 
forget. I’d like to express my sincere thanks 
to all those that are part of S4C for their 
commitment and support once again in 2012. 

Together with the team here at S4C and in the 
independent production sector, my priority for 
the coming year is the creative renewal of S4C 
and providing a high quality Welsh language 
service that puts the audience at the centre of 
everything we do. Thirty years on from Owen 
Edwards’ welcome, S4C’s Aelwyd is still here 
and still providing croeso to our audience and 
long may that continue. 


14 


Blaenoriaethau Strategol 2012 

Cyhoeddodd Awdurdod S4C Gynllun Gwaith ar gyfer gweithgareddau 
Awdurdod a Swyddogion S4C yn 2012. 

Prif flaenoriaethau strategol y flwyddyn a nodwyd yn y cynllun oedd: 



Mae'r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol yn adrodd ar berfformiad S4C yn erbyn y 
blaenoriaethau hyn. 


15 


Strategic Priorities 2012 

The S4C Authority published a Work Plan for the activities of the 
S4C Authority and S4C’s Officers in 2012. 

The main strategic priorities for the year identified in the plan were: 



The Annual Report and Statement of Accounts report on S4C’s performance against these priorities. 


16 


Asesu Perfformiad 
2012 

Dyletswydd Awdurdod S4C yw darparu 
gwasanaeth teledu Cymraeg o ansawdd 
uchel sy’n cynnwys amrediad eang o raglenni 
amrywiol ar gyfer lledaenu gwybodaeth, 
adloniant ac addysg. 

Yn yr Asesiad Perfformiad hwn, mae’r 
Awdurdod yn pwyso a mesur i ba raddau 
y cyflawnwyd yr amcan hwn yn 2012. Wrth 
wneud hynny, rydym yn cyflwyno adolygiad 
ansoddol ochr yn ochr a naw mesur meintiol 
a osodir o fewn fframwaith sy’n cyfeirio 
at Ddefnydd a Chyrhaeddiad, Gwerth, 
Gwerthfawrogiad ac Effaith. 


Cynnwys tud 

Adolygiad o ansawdd 16 

Y Mesuryddion Perfformiad 26 

Mesuryddion: 

- Defnydd a Chyrhaeddiad 28 

- Gwerth 44 

- Gwerthfawrogiad 56 

- Effaith 60 


Adolygiad o Ansawdd 
S4C yn 2012 

Yn ystod y flwyddyn, mae Pwyllgor Cynnwys 
yr Awdurdod wedi ystyried adroddiadau ar 
gynnwys a pherfformiad rhaglenni ym meysydd 
Ffeithiol, Plant, Chwaraeon, Newyddion, a 
Drama yn ogystal ag adolygiadau o berfformiad 
Amserlen 2012 ar nifer o achlysuron yn ystod y 
flwyddyn. 

Mae’r Pwyllgor, sy’n cyfarfod bob deufis, hefyd 
yn rhoi sylwadau ar raglenni a chyfresi unigol 
eraill sy’n ymddangos yn ystod y flwyddyn. 

Mae adroddiadau'r Pwyllgor Cynnwys yn cael 
eu hystyried ymhellach yng nghyfarfodydd 
misol yr Awdurdod. Mae’r gorolwg canlynol yn 
seiliedig ar y trafodaethau hyn. 

Wrth fwrw golwg dros arlwy rhaglenni 2012, 
dylid cofio mai 2012 oedd y flwyddyn gyntaf 
i effeithiau lefel ariannu is ar gyfer cynnwys 
S4C gael ei weld gan y gwylwyr yn yr arlwy a 
ddarparwyd. 0 ystyried hyn a bod y gyllideb 
ar gyfer comisiynu wedi gostwng o ganlyniad 
o £83.7m yn 2010 i £67.9m yn 2012, mae’r 
Pwyllgor Cynnwys a'r Awdurdod o’r farn 
bod perfformiad y gwasanaeth wedi bod yn 
ganmoladwy ac o fewn disgwyliadau rhesymol 
yr Awdurdod. 

Cyd-destun digwyddiadau 2012 

Roedd 2012 yn flwyddyn o ddigwyddiadau 
traws-Brydeinig ar sianelau eraill, gyda Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd Uundain yn denu 
cynulleidfaoedd sylweddol ar deledu ac ar 
Iwyfannau digidol. Yn ystod cyfnod y gemau, 
gwelwyd cwymp o oddeutu 25% yn ffigurau 
gwylio S4C. Roedd hefyd yn flwyddyn o 
adnewyddiad creadigol gan raglenni ITV, yn 
arbennig ym maes adloniant. Cyfyngodd y 
ddau ffactor yma ar allu S4C i barhau i gynyddu 
cyrhaeddiad gwylio, fel yn 2011. 

Newidiadau i’r amserlen 

Ym mis Mawrth, fe lansiwyd amserlen newydd 
er mwyn gwireddu egwyddorion Gweledigaeth 
2012 a Thu Hwnt, strategaeth oedd wedi ei 
chynllunio i ymateb i’r her o leihad mewn 
cyllid a hefyd i’r newid hinsawdd technolegol a 
chymdeithasol, mewn cyfnod cwbi ddigidol ac 
ami Iwyfan. 


Roedd dyhead yn y strategaeth hon 
i adlewyrchu amrywiaeth bywydau a 
chymunedau yng Nghymru a thu hwnt, gan 
ysgogi a hybu dealltwriaeth o’n byd. Y bwriad 
oedd creu rhaglenni ’rhaid eu gweld’ a fyddai’n 
cryfhau hunaniaeth a diwylliant, ac a fyddai’n 
'destun trafod ar lawr gwlad’ trwy ddod a 
chynulleidfaoedd at ei gilydd i drafod a rhannu 
profiadau. 

Gyda lansiad yr amserlen newydd, fe 
gyflwynwyd cyfresi newydd, Prynhawn Da 
a Heno (Tinopolis), yn lie Wedi 3 a Wedi 7 
(Tinopolis). Bu ymgais fwriadol yma i newid 
pwysiais golygyddol Heno gan gynnwys 
mwy o wynebau cyfarwydd Cymru ynghyd 
a newyddion adloniant. Cyflwynwyd mwy 
o ddogfennau hanner awr, o natur ysgafn. 
Symudwyd Sgorio (Rondo) i slot gynharach 
ganol wythnos. Ail-ddarlledwyd Pobol y Cwm 
(BBC Cymru) a Heno yn hwyrach yr un noson. 

Daeth yn amlwg, fodd bynnag, nad oedd holl 
agweddau newydd yr amserlen at ddant y 
gynulleidfa, ac roedd aelodau’r Awdurdod 
yn rhannu'r pryderon a fynegwyd gan nifer 
fawr o wylwyr. Yn gyffredinol, roedd yna 
ganfyddiad o ddiffyg sylwedd ac o golli’r 
cysylltiad gyda chymunedau lleol. Aed ati i 
addasu’r amserlen a’r cynnwys yng ngoleuni'r 
ymateb a chafwyd gwerthfawrogiad eang i’r 
ymateb prydlon yma i farn y gynulleidfa. Erbyn 
canol y flwyddyn roedd ymchwil gan gwmni 
Beaufort Research yn dangos ymateb ffafriol i'r 
amserlen ddiwygiedig. Er yn cytuno fod yna le 
i wella’n dal i fod ar rai agweddau, mynegodd 
yr ymchwil deimlad fod yr amserlen yn ffres a 
newydd, a bod elfennau o hyder a risg yn cael 
eu hadlewyrchu, a hynny’n cael ei groesawu. 

Ail sefydlwyd ail ddarllediadau Pobol y Cwm yn 
gynnar yn y nos yn ystod yr wythnos a hefyd 
dechreuwyd ail ddarlledu Heno yn gynnar ar y 
prynhawn canlynol. Crewyd dwy slot newydd i 
bobl ifanc gyda’r hwyr, trwy ddarlledu adloniant 
ifanc ar nos Fercher am 10 yr hwyr a rhaglen 
gylchgrawn ar gyfer pobl ifanc ar nos lau am 
10 yr hwyr. Fe ail sefydlwyd Sgorio yn ei slot 
arferol nos Lun am 10 yr hwyr ac fe gryfhawyd 
cynnwys rhaglenni ffeithiol, gan ail dorri rhai 
rhaglenni hanner awr i fod yn awr o sylwedd. 

Fe Iwyddwyd i gyflawni’r newidiadau yma heb 
wariant ychwanegol. 

Dathlu Pen-blwydd S4C yn 30 

30 mlynedd yn 61 i fis Tachwedd 1982 
croesawodd Owen Edwards y gynulleidfa i 
aelwyd S4C am y tro cyntaf. Cafwyd wythnos 
o ddathlu’r pen-blwydd pwysig hwn ar y sgrin 


ym mis Tachwedd. Gwerthfawrogwyd y cyfle 
i wylwyr bleidleisio dros eu hoff raglenni ym 
mhob maes. 

Fe nodwyd sawl pen-blwydd arall mewn 
rhaglenni yn ystod y flwyddyn. Hanner canrif 
ynghynt, ym 1962, roedd darlith radio Saunders 
Lewis wedi rhagweld diwedd y Gymraeg 
fel ‘iaith fyw’ erbyn dechrau’r unfed ganrif 
ar hugain ac roedd yn briodol ceisio gosod 
geiriau’r ddarlith wreiddiol yng nghyd-destun 
y Gymru gyfoes mewn rhaglen feddylgar, 

Tynged yr Iaith (P.O.P. 1), a gyflwynwyd gan y 
gwleidydd, Adam Price. Roedd Cymdeithas yr 
Iaith yn 50 (Rondo), a’r ddwy raglen fyw o'r 
gyngerdd Gig 50 (Rondo) a gynhaliwyd ym 
Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, mewn gwahanol 
ffyrdd yn nodi a disgrifio'r gweithgarwch 
gwleidyddol arwyddocaol a ddeilliodd o’r 
ddarlith. Dathlodd y rhaglen ddogfen, Theatr 
Fawr Felinfach (Wes Glei a Cynhyrchiadau Hay), 
ben-blwydd y theatr gymunedol arloesol hon 
yng Ngheredigion yn 40 oed ac fe nodwyd 30 
mlynedd ers dechrau Rhyfel y Falklands: Nol i 
Faes y Frwydr (BBC Cymru) gyda dwy raglen 
ddadlennol gan gynnwys Y Galahad (Barefoot 
Rascals). Gan mlynedd ers suddo’r llong enwog 
archwiliodd Cymry’r Titanic (P.O.P 1) gefndir un 
o drychinebau morwrol mwyaf erchyll y byd gan 
ddarganfod cysylltiadau Cymreig y digwyddiad. 

Drama 

Ar sail ffigyrau gwylio, ymateb gwylwyr ac 
ym marn yr Awdurdod, mae drama ar S4C yn 
parhau yn un o elfennau cryfaf y gwasanaeth. 
Roedd cymdeithas fodern a thriniaethau 
amrywiol o destunau cyfoes yn amlwg mewn 
nifer o’r cyfresi, gydag amrywiaeth o gynnwys 
a ffurf. 

Fe barhaodd Pobol y Cwm a Rownd a Rownd 

(Rondo) yn gonglfeini pwysig yn yr amserlen yn 
ystod y flwyddyn, gan berfformio’n dda, ac fe 
gynigwyd ystod o gyfresi dramau gwreiddiol ar 
nos Sul oedd o ansawdd uchel ac yn ddeniadol 
i'n cynulleidfa. Denodd ail gyfres 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) yr un ymateb 
brwd a’r gyntaf, gan fentro i feysydd mwy 
dirdynnol heb golli ei hapel. Roedd arddull 
y gyfres hynod o boblogaidd, Teulu (Boom 
Pictures), yn adleisio crefft teledu poblogaidd 
Americanaidd heb golli rhin ei lleoliad yng 
Ngheredigion. Roedd gan ail gyfres Alys (Teledu 
Apollo) dasg anodd i adeiladu ar y gyfres gyntaf, 
gyda’i helfennau o dwyll, rhagfarn, rhyw a thrais, 
a chymysg oedd yr ymateb iddi. Roedd rhai 
yn ei chael hi’n anodd gweld beth oedd pwnc 
canolog y gyfres newydd, ond i eraill, roedd yr 
ansicrwydd yma’n rhan o’r boddhad a gafwyd 
o’i dilyn i’w diweddglo. Fe ddenodd y fair cyfres 
gynulleidfaoedd da a bu gwylio cryf ar Clic 



17 


Assessing Performance 
2012 

The S4C Authority has a duty to provide 
a high-quality Welsh language television 
service which includes a broad range of 
diverse programming, providing information, 
entertainment and education. 

In this Performance Assessment, the Authority 
measures the extent to which this objective 
was achieved in 2012. In doing so, we present a 
qualitative review alongside nine quantitative 
measures set within a framework that refers 
to Usage and Reach, Value, Appreciation and 
Impact. 


£83.7m in 2010 to £67.9m in 2012, the Content 
Committee and the Authority are of the view 
that the performance of the service has been 
commendable and within the Authority’s 
reasonable expectations. 

Context of events in 2012 

2012 was a year of UK-wide events on other 
channels, with the London Olympics and 
Paralympics drawing significant audiences 
on television and digital platforms. During 
the period of the Games, there was a drop of 
around 25% in S4C’s viewing figures. It was also 
a year of creative renewal by ITV programmes, 
particularly in the entertainment genre. These 
two factors restricted S4C’s ability to continue 
to increase its audience reach, as in 2011. 


Content Page 

Quality Review 17 

The Performance Measures 26 

Measures: 

- Usage and Reach 28 

- Value 44 

- Appreciation 56 

- Impact 60 

Quality Review 
of S4C in 2012 


During the year, the Authority’s Content 
Committee has considered reports on the 
content and performance of programmes in the 
genres of Factual, Children, Sport, News, and 
Drama as well as reviews of the performance 
of the 2012 Schedule on numerous occasions 
during the year. 

The Committee, which meets every two 
months, also comments on programmes 
and individual series that appear during the 
year. The Content Committee’s reports are 
further considered in the Authority’s monthly 
meetings. The following overview is based on 
these discussions. 

In reviewing the programme provision in 2012, 
it must be borne in mind that 2012 was the 
first year in which the impact of the reduced 
funding available for S4C’s content was seen by 
viewers. Given this, and the fact that the budget 
for commissioning has reduced as a result from 


Changes to the schedule 

In March, a new schedule was launched, that 
aimed at realising the principles of ’S4C’s 
Vision 2012 and Beyond', a strategy which 
sought to respond to the challenge of a 
reduction in funding and also to the change in 
the technological and social climate, in a fully 
digital and multi-platform era. 

There was an aspiration in this policy to reflect 
the diversity of lives and communities in 
Wales and beyond, thereby encouraging and 
promoting an understanding of our world. The 
aim was to create 'must see’ programmes that 
would strengthen our identity and culture, 
and which would be widely talked about, by 
bringing audiences together to discuss and 
share experiences. 

With the launch of the new schedule, new 
series, namely Prynhawn Da (Tinopolis) and 
Heno (Tinopolis), were introduced to replace 
Wedi 3 (Tinopolis) and Wedi 7 (Tinopolis). 
There was a conscious effort here to change 
the editorial emphasis of Heno by including 
more of the familiar faces of Wales along with 
entertainment news. More lighter half-hour, 
documentaries were introduced. Sgorio 
(Rondo) was moved to an earlier slot in mid¬ 
week. Pobol y Cwm (BBC Cymru) and Heno 
were repeated later the same evening. 

It became clear, however, that not all new 
aspects of the schedule were to the audience’s 
taste, and members of the Authority shared the 
concerns that were voiced by a large number of 
viewers. In general, there was a perception of a 
lack of substance and of losing the connection 
with local communities. Steps were taken to 
adapt the schedule and the content in light 
of the response and there was widespread 
appreciation of this prompt response to the 
audience’s views. By the middle of the year, 



Sgorio 


research conducted by Beaufort Research 
showed a favourable response to the revised 
schedule. Whilst agreeing that there was still 
room for improvement in relation to some 
aspects, the research revealed a feeling that the 
schedule was fresh and new, and that elements 
of confidence and risk were being reflected, 
which was welcomed. 

Repeats of Pobol y Cwm early during 
weekday evenings were re-established and 
also repeats of Heno early the following 
afternoon. Two new late-night slots were 
created for young people, by broadcasting 
youth entertainment on Wednesday evenings 
at 10pm and a magazine programme for young 
people on Thursday evenings at 10pm. Sgorio 
was re-instated to its usual slot on Monday 
evenings at 10pm and the content of factual 
programmes was strengthened, with some half- 
hour programmes being re-cut to an hour of 
substance. These changes were implemented 
with no additional expenditure. 

Celebrating the 30th Anniversary of S4C 

30 years ago in November 1982 Owen Edwards 
welcomed the audience to S4C for the first 
time. A week-long celebration of this important 
anniversary took place on screen in November. 
There was an appreciation of the opportunity 
for viewers to vote for their favourite 
programmes in all genres. 

Many other anniversaries were marked in 
programmes during the year. Fifty years 
earlier, in 1962, Saunders Lewis’ radio lecture 
had predicted the end of the Welsh language 
as a ‘living language’ by the beginning of the 
twenty first century and it was fitting to try 
and set the words of the original lecture within 
the context of modern Wales in a thoughtful 
programme, Tynged yr Iaith (P.O.P.l), presented 
by politician Adam Price. Cymdeithas yr Iaith 
yn 50 (Rondo), and the two live broadcasts 
of the Gig 50 (Rondo) concert held in 
Pontrhydfendigaid Pavilion, in different ways, 
marked and described the significant political 
activity that stemmed from the lecture. The 
documentary, Theatr Fawr Felinfach (Wes 
Glei & Cynhyrchiadau Hay), celebrated the 
40th anniversary of this innovative theatre in 
Ceredigion and Rhyfel y Falklands: Nol i Faes 
y Frwydr (BBC Cymru) marked 30 years since 
the outbreak of the Falklands War with two 
revealing programmes including Y Galahad 
(Barefoot Rascals). One hundred years since 
the Titanic went down, the programme Cymry’r 
Titanic (P.O.P.l) explored the background to 
one of the world’s most horrendous maritime 
disasters and discovered the incident’s Welsh 
links. 

Drama 

Viewing figures, the response of viewers, 
and the Authority’s own opinion support 
the view that drama on S4C continues to be 
one of the strongest elements of the service. 
Modern society and various treatments of 
contemporary issues featured prominently in 
many of the series, with a variety of content 
and form. 

Pobol y Cwm and Rownd a Rownd (Rondo) 
continued as important cornerstones of the 
schedule and performed well during the year. 

In addition a range of original drama series 
was offered on Sunday evenings which was of 
a high quality and attractive to our audience. 

A second series of Gwaith/Cartref (Fiction 
Factory) drew the same enthusiastic response 
as the first, and ventured into sharper edged 
territory without losing its appeal. The style 
of the extremely popular series, Teulu (Boom 
Pictures), echoed the craft of popular American 
TV without losing the essence of its setting in 
Ceredigion. The second series of Alys (Teledu 
Apollo) faced a difficult task in building on the 







18 


iddynt hefyd. Er y llwyddiannau hyn, rhaid nodi 
y lleihad yn nifer y cyfresi drama gwreiddiol a 
ddarlledwyd, gyda bwlch o ryw bum mis rhwng 
diwedd Gwaith/Cartref a dechrau Alys - effaith 
digamsyniol y cwtogi ariannol. 

Fe enillodd y ffilm Patagonia (Malacara) bedair 
gwobr Bafta Cymru, gan gynnwys gwobr i’r 
cyfarwyddwr, Marc Evans. Fe ddenodd y ddau 
ddarllediad ar S4C gynulleidfa ifanc, rhwng 16 
a 44 oed. 

Chwaraeon 

Mae darpariaeth chwaraeon byw yn bwysig i 
amserlen pob darlledwr cyhoeddus, ac nid yw 
S4C yn eithriad i hyn. Anelwyd at adlewyrchu 
rhychwant eang y byd chwaraeon yng Nghymru 
ac mae gwylwyr yn parhau i gyfeirio at S4C 
fel un o brif ddarparwyr cynnwys chwaraeon 
Cymru. 

Roedd 2011 yn flwyddyn nodedig i chwaraeon 
yng Nghymru gyda Chwpan Rygbi’r Byd a nifer 
o gemau pel-droed o bwys yn creu uchelfannau 
torfol o fewn amserlen S4C. Nid yw’n bosibl 
sicrhau gwefr a pherfformiad digwyddiadau o’r 
fath bob blwyddyn, ac mae’r Awdurdod yn nodi 
natur anghyson yr arlwy chwaraeon wrth asesu 
perfformiad tymor byr y gwasanaeth. 

Chwaraeon byw yw’r prif atyniad i’r gwylwyr, 
gyda rhaglenni o uchafbwyntiau yn cael eu 
gwerthfawrogi dipyn liai. Mae'r gystadleuaeth 
ar gyfer hawliau chwaraeon byw yn cynyddu. 
Gydag adnoddau ariannol llai, bydd yn rhaid 
pwyso a mesur yn ofalus y gwerth am arian 
a ddarperir gan unrhyw hawliau ddaw dan 
ystyriaeth. Er hynny, mae rhaglenni chwaraeon 
bach a mawr yn sicr yn gwneud cyfraniad 
pwysig i gyrhaeddiad S4C, ymysg siaradwyr 
Cymraeg, dysgwyr a’r di-Gymraeg, a hynny 
ym mhob rhan o Gymru a rhaid cydnabod 
hefyd yr incwm masnachol sy’n gallu deillio 
o ddarpariaeth chwaraeon poblogaidd. Y 
darllediad o gem Wrecsam yn erbyn Brighton 
(Rondo) yng Nghwpan yr FA ym mis lonawr 
ddenodd gynulleidfa uchaf y sianel yn ystod y 
flwyddyn, gyda 433,000 o wylwyr. 

Lle’r oedd hawliau’n caniatau, darlledwyd 
sylwebaeth Saesneg ychwanegol trwy’r botwm 
coch, gydag S4C Masnachol yn talu am hyn. 

Dim ond ar S4C y mae modd gwylio pel-droed 
domestig yn fyw ar y penwythnos ac mae’r 
arlwy wythnosol byw o Gynghrair Cymru ar 
brynhawn Sadwrn yn Sgorio (Rondo) ar y 
cyfan yn denu gwerthfawrogiad uchel iawn 
er bod rhai o ddilynwyr mwyaf brwd clybiau 
Cymru’n nodi bod darlledu ar brynhawn Sadwrn 
yn anghyfleus i’r rhai sy’n gwylio gemau 
byw ledled Cymru adeg y darllediadau. Ond 
mae lie cynyddol i amau a yw’r crynodeb o 
uchafbwyntiau a geir yn ystod yr wythnos yn 
cynnig rheswm digonol i droi i mewn. 

Mae chwaraeon eraill, ar wahan i rygbi a phel- 
droed, yn cael eu dilyn yn eang yng Nghymru, 
ac mae rhoi sylw i rai ohonynt yn rhan briodol o 
genhadaeth sianel genedlaethol. 

Am y tro cyntaf yn hanes S4C, fe ddarlledodd 
criw Ralio+ (Tinopolis) raglen arbennig ar rasys 
beiciau modur y TT yn Ynys Manaw ym mis 
Mehefin. Fis yn ddiweddarach, darlledwyd Ty’n 
Lon Volvo Ras yr Wyddfa (Cwmni Da), pan 
wnaeth o amgylch 600 o redwyr dado Ras 
Ryngwladol 2012, o lannau Llyn Padarn i fyny ac 
wedyn i lawr copa’r Wyddfa (3,560 troedfedd). 
Fe diwniodd 38,000 o bobl i fewn i wylio’r 
rhaglen yng Nghymru, gyda 1,700 yn ei gwylio 
ar Clic. 

Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 
oedd uchafbwyntiau’r byd chwaraeon yn 2012, 
ac er nad oedd gan S4C hawliau i ddarlledu’r 
gemau, fe geisiwyd adlewyrchu cynnwrf a 
chysylltiadau Cymreig y gemau trwy gyfrwng 
Newyddion a rhaglenni arbennig am athletwyr 


o Gymru, gan gynnwys Aur Paralympaidd Aled 
Davies (Boom Pictures). Yn hon, cafwyd darlun 
effeithiol o fywyd athletwr ifanc o Gymru, 

Aled Sion Davies, yn cael ei drawsnewid yn 
ystod y Gemau Paralympaidd wrth iddo droi’n 
seren fyd-eang. Dyma enghraifft effeithiol o 
ddefnyddio achlysur byd-eang fel llwyfan i 
gynnwys unigryw a pherthnasol i Gymru heb 
orfod buddsoddi mewn hawliau drudfawr. 

Yn Rhagfyr, darlledwyd rhaglen ddogfen 
arbennig, Gary Speed: Arwr Cymru (Rondo) 
oedd yn ystyried gwir faint y golled ar 61 
marwolaeth ddisymwth y pel-droediwr a’r 
rheolwr ifanc. Roedd gwerthfawrogiad y 
gynulleidfa i’r driniaeth sensitif o’r pwnc i’w 
weld o’r ymateb ar gyfryngau cymdeithasol 
megis Trydar ac fe gyrhaeddodd y rhaglen 
113,000 o wylwyr ar draws y DU. 

Ar Wyl San Steffan, dilynodd rhaglen Jonathan 
50 (Avanti) daith y seren rygbi Jonathan 
Davies pan dderbyniodd yr her, yn 50 oed, i 
seiclo 390 cilomedr drwy wres llethol arfordir 
gorllewinol UDA, er budd Canolfan Ganser 
Felindre, Caerdydd. Fe gafodd gynulleidfa dda, 
gyda nifer uchel o’r De, a bron eu hanner yn 
ddi-Gymraeg. 

Digwyddiadau 

Mae gallu S4C i roi sylw estynedig i 
ddigwyddiadau o ddiddordeb Cymreig, a 
chefnogaeth S4C i ddigwyddiadau ledled 
Cymru yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi 
gan y gynulleidfa sydd erbyn hyn yn disgwyl 
darpariaeth gynhwysfawr o ddigwyddiadau 
cenedlaethol fel arfer dros gyfnod yr 
haf bob blwyddyn. Yn ogystal a darlledu 
gweithgareddau’r gwyliau, mae datblygu 
partneriaethau gyda’r mudiadau sy’n trefnu’r 
gwyliau hyn yn sicrhau gwerth cyhoeddus 
ychwanegol ar sail y buddsoddiad a wneir. 

Fe drodd 1.2m o bobl i mewn i raglenni 
Digwyddiadau S4C ar deledu, a bu dros 
123,000 o sesiynau gwylio ar-lein i raglenni 
o’r digwyddiadau. 

Yn 2012, darlledwyd gwasanaeth estynedig 
o Eisteddfod Yr Urdd (Avanti), Eisteddfod 
Ryngwladol Llangollen (Rondo), Y Sioe 
Frenhinol (Boom Pictures) ac Eisteddfod 
Genedlaethol Bro Morgannwg (BBC Cymru), ac 
roedd uchelgais a safon yr arlwy yn gyffredinol 
uchel. Yn ogystal, fe ddarlledwyd cynnwys o 
ddigwyddiadau llai amlwg, gan adlewyrchu’r 
croesdoriad a’r amrywiaeth o ddiddordebau 
sy’n rhan annatod o gymdeithas fodern. 

Datblygiad o Wyl y Faenol oedd Bryn 
Terfel: Gwyl y Byd (Boom Pictures), cyfres o 


gyngherddau o dan gyfarwyddyd Bryn Terfel 
a gynhaliwyd yn y Festival Flail yn Llundain yn 
ystod mis Gorffennaf, ac a welwyd fel rhan o’r 
cyfraniad Cymreig i’r Olympiad Celfyddydol. 
Roedd y perfformiadau a’r cyflwyniadau 
teledu’n safonol a graenus, er i rai gwylwyr fod 
o’r farn fod yr arlwy’n ddiffygiol o ran cynnwys 
Cymreig. 

Cyfres thematig 

Unwaith eto ym mis Mehefin cyflwynwyd 
wythnos o raglenni thematig yn dilyn taith o 
amgylch Cymru. Y tro hwn, diwylliant a hanes 
pobl Romani Cymru oedd testun Y Sipsiwn 
(Telesgop) ac yn sgil taith y garafan, 
cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau cymunedol. 
Roedd natur y cynhyrchiad yn gosod sialens 
strwythurol ac roedd adborth y gynulleidfa 
yn awgrymu nad oedd y gynulleidfa yn gweld 
dilyniant clir rhwng y gwahanol elfennau. Er 
hynny, roedd yna werthfawrogiad i’r syniad 
o wythnos o raglenni thematig, ac i’r thema 
benodol oedd dan sylw, a denodd y gyfres 
gynulleidfa barchus. 

Cerddoriaeth 

Arweiniodd y canwr a’r cyflwynydd Aled Jones 
wylwyr S4C ar daith gerddorol o amgylch 
Ewrop yn Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol 
(Destinations Media). Fe deithiodd y canwr 
dros fil o gilomedrau, o brifddinas Flwngari, 
Budapest i Amsterdam i ddarganfod mwy am 
rai o gyfansoddwyr clasurol mwya'r byd a'r 
lleoliadau oedd wedi eu hysbrydoli. Roedd 
yma luniau ysblennydd a saethu celfydd ond 
ym marn rhai gwylwyr roedd angen mwy o 
gynnwys cerddorol gwreiddiol. 

Yn Ebrill, fe wnaeth y gyfres Only Kids Aloud 
(Rondo) gynnwys perfformiad Corws Plant 
mewn perfformiad o Symffoni Rhif 8 gan 
Mahler, lle’r oedd y plant yn rhannu llwyfan 
gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC 
a cherddorfa fyd-enwog Theatr Mariinsky o 
Rwsia. Roedd y gwylio a’r gwerthfawrogiad 
yn gryf. Ym Mehefin, fe ddarlledwyd premiere 
Ewropeaidd o’r opera Trioleg Mandela (Bulb), 
cynhyrchiad egnlol Cwmni Opera Cape Town o 
stori bywyd y gwladweinydd Nelson Mandela, 
o Ganolfan y Mileniwm, Caerdydd. Cynigwyd 
dewis o isdeitlau Cymraeg a Saesneg gan 
fod canran sylweddol o iaith yr opera mewn 
ieithoedd ac eithrio’r Gymraeg. Daeth yr 
Awdurdod i’r casgliad fod y cyfle i gyflwyno 
premiere Ewropeaidd y gwaith yn gyfiawnhad 
golygyddol digonol dros y darllediad. Er 
hynny, o gofio mai sianel Gymraeg ydi S4C, 
roedd yn sbardun i sicrhau bod swyddogion 
a chynhyrchwyr yn parhau’n ymwybodol o 
ofynion Canllawiau Iaith Rhaglenni’r sianel. 



19 


first, with its elements of deceit, prejudice, sex 
and violence, and it received a mixed response. 
Some people found it difficult to find the core 
subject of the new series and for others, this 
uncertainty contributed to the enjoyment of 
following the series to the end. All three series 
attracted good audiences and they were also 
the subject of strong viewing on Clic. Despite 
these successes, we note the reduction in the 
number of original drama series that were 
broadcast, with a gap of about five months 
between the end of Gwaith/Cartref and the 
start of Alys - a clear impact of the reduction 
in finance. 

The film Patagonia (Malacara) won four Bafta 
Cymru awards, including an award for the 
director, Marc Evans. Both showings on S4C 
attracted a young audience, between 16 and 44 
years old. 

Sport 

Sport is important in the schedule of every 
public service broadcaster, and S4C is no 
exception. The aim is to reflect the wide range 
of Welsh sport and viewers still refer to S4C as 
one of the main providers of Welsh sporting 
content. 

2011 was a notable year for sport in Wales with 
the Rugby World Cup and many football games 
of note creating high points for mass viewing 
within the S4C schedule. It is not possible to 
guarantee the thrill and performance of such 
events every year, and the Authority takes into 
account the inconsistent nature of the sport 
provision when assessing the service’s short 
term performance. 

Live sport is the main attraction for viewers, 
with highlights programmes being appreciated 
considerably less. The competition for live 
sporting rights is increasing. With scarcer 
financial resources, the value for money 
provided by any rights that come under 
consideration will have to be carefully 
evaluated. Nevertheless, programmes that 
feature sports, both big and small, make 
an important contribution to S4C’s reach, 
among Welsh speakers, learners and non- 
Welsh speakers in all parts of Wales and the 
commercial income that can stem from popular 
sport provision must also be recognised. The 
coverage of the Wrexham v Brighton (Rondo) 
FA Cup tie in January attracted the channel’s 
biggest audience during the year, reaching 
433,000 viewers. 

Where rights permitted, additional English 
language commentary was broadcast via the 
red button, funded by S4C Masnachol. It is only 


on S4C that domestic football can be viewed 
live at weekends and the live weekly provision 
from the Welsh Premier League on Saturday 
afternoons in Sgorio (Rondo) generally draws 
a very high appreciation although some of 
the most ardent followers of Welsh clubs note 
that broadcasting on a Saturday afternoon 
is inconvenient for those who attend live 
matches across Wales at the same time as the 
broadcasts. Flowever there is increasing reason 
to doubt whether the round-up of highlights 
shown during the week provides a strong 
enough reason to tune in. 

Other sports, apart from rugby and football, 
have a wide following in Wales, and featuring 
some of them is an appropriate part of a 
national channel’s mission. 

For the first time in the history of S4C, the 
Rall'o+ (Tinopolis) team broadcast a special 
programme on the Isle of Man TT during June. 
A month later, Ty’n Lon Volvo Ras yr Wyddfa 
(Cwmni Da) was broadcast, when around 600 
runners tackled the 2012 Snowdon International 
Race, from the banks of Llyn Padarn up and 
then down the summit of Snowdon (3560 
feet). 38,000 people tuned in to view the 
programme, with 1,700 viewing it on Clic. 

The London Olympics and Paralympics were 
the highlights of the sporting calendar in 2012, 
and although S4C had no rights to broadcast 
the Games, there were attempts to reflect 
their excitement and their Welsh connections 
through news items on Newyddion and special 
programmes about Welsh athletes, including 
Aur Paralympaidd Aled Davies (Boom 
Pictures). This programme depicted effectively 
how the life of a young athlete from Wales, 

Aled Sion Davies, was transformed during the 
Paralympics as he became a global star. This 
is an effective example of a global event being 
used as a platform for content that is unique 
and relevant to Wales without having to invest 
in expensive rights. 

In December, a special documentary, Gary 
Speed: Arwr Cymru (Rondo), was broadcast 
and considered the true extent of the loss 
following the death of the young footballer and 
manager. The audience’s appreciation of the 
sensitive treatment of the subject was evident 
in their reaction on social media such as Twitter 
and the programme reached 113,000 viewers 
across the UK. 

On Boxing Day, Jonathan 50 (Avanti) followed 
the journey of rugby legend Jonathan Davies, 
when he accepted the challenge, at 50 years of 


age, of cycling 390km through the sweltering 
heat of the USA’s West Coast, for the benefit of 
Velindre Cancer Centre, Cardiff. The programme 
attracted a good audience, with a high number 
from South Wales, almost half of whom were 
non-Welsh speakers. 

Events 

S4C’s ability to provide extended coverage 
for events of Welsh interest as well as S4C’s 
support for events throughout Wales, are 
recognised and appreciated by the audience 
who now expect comprehensive coverage of 
national events, usually over the summer period 
every year. As well as providing coverage of 
the festivals themselves, the partnerships 
developed with these organisations ensure 
added public value from the investment made. 

1.2m people tuned in to S4C Events 
programmes on television, and there were 
over 123,000 online viewing sessions for 
programmes from the events. 

In 2012, an extended service was broadcast 
from the Urdd Eisteddfod (Avanti), the 
Llangollen International Eisteddfod (Rondo), 
The Royal Welsh Show (Boom Pictures) and 
the Vale of Glamorgan National Eisteddfod 
(BBC Cymru), and the ambition and standard 
of the provision were generally high. 
Additionally, content was broadcast from less 
prominent events, reflecting the broad range 
and diversity of interests which are an integral 
part of modern Welsh society. 

Bryn Terfel: Gwyl y Byd (Boom Pictures) was 
a development of the Faenol Festival in the 
form of a series of concerts, overseen by Bryn 
Terfel, which were held at the Festival Hall, 
London during July and which were seen as 
part of the Welsh contribution to the Cultural 
Olympiad. The performances and television 
presentation were of a high and polished 
standard, although some viewers were of the 
view that the provision was lacking in terms of 
Welsh-themed content. 

Thematic series 

Once again in June a week of thematic 
programmes was presented, following a 
journey around Wales. This time, Y Sipsiwn 
(Telesgop) focused on the culture and history 
of the Romany people of Wales, and a number 
of community events were arranged to coincide 
with the caravan’s tour. The nature of the 
production presented a structural challenge 
and the feedback from the audience suggested 
that it did not see a clear sequence between 
the different elements. Nevertheless, there was 
appreciation for the idea of a week of thematic 
programmes, and for the specific theme 
concerned, and the series drew a respectable 
audience. 

Music 

Singer and presenter Aled Jones led S4C 
viewers on a musical journey around Europe in 
Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol (Destinations 
Media). The singer travelled over a thousand 
kilometres, from the Hungarian capital, 
Budapest, to Amsterdam in order to discover 
more about some of the world’s greatest 
classical composers and the locations that had 
inspired them. There were spectacular pictures 
and skilful filming but in the view of some 
viewers there was a need for more original 
musical content. 

In April, Only Kids Aloud (Rondo) included 
a Children’s Chorus performing Mahler’s 8th 
Symphony, where the children shared a stage 
with the BBC National Chorus of Wales and 
the world-famous Mariinsky Theatre orchestra 
from Russia. There was strong viewing and 
appreciation. In June, S4C broadcast the 
European premiere of the Mandela Trilogy 
(Bulb) opera, an energetic production by 






20 


Ym mis Medi, darlledwyd uchafbwyntiau 
Gwyl Gobaith 2012 (Avanti), o Goleg Glannau 
Dyfrdwy/Prifysgol Glyndwr, Llaneurgain a oedd 
yn cynnwys perfformiadau gan y tenor Rhys 
Meirion, a gerddodd gannoedd o filltiroedd ar 
draws Cymru i hel arian ar gyfer gwasanaeth 
Ambiwlans Awyr Cymru. Dyma enghraifft 
arall o ddarllediad oedd hefyd yn bartneriaeth 
gymunedol Iwyddiannus. 

Tu hwnt i’r byd clasurol, fe ddilynwyd ymgais 
cwmni recordio Decca a’r asiant talent Sioned 
James o Gaerdydd i ddod o hyd i’r seren ganu 
nesaf o Gymru yn y gyfres newydd, Llais i 
Gymru (Boom Pictures). Dilynwyd y pedwar 
ymgeisydd terfynol ar daith heriol wrth iddynt 
ddatblygu eu sgiliau er mwyn ennill cytundeb 
recordio. Bu cryn drafod am y gyfres yma ac 
o bosib iddi gynnwys gormod o Saesneg. Bu 
gwerthfawrogiad da iawn fodd bynnag, gyda 
sgor Al o 81. 

Yn ogystal, yn y gyfres wreiddiol dair rhan 
o’r gyngerdd Nadoligaidd, Carolau Gobaith 
(Teledu Apollo), fe wnaeth chwech o ser 
Cymru, oedd heb brofiad o ganu’n gyhoeddus, 
wirfoddoli i ganu yn y gyngerdd, a recordio CD 
er mwyn codi arian at achosion da.. 

Adloniant 

Yn ystod y flwyddyn, bu pwyslais cynyddol ar 
adloniant teuluol, yn enwedig ar nosweithiau 
Sadwrn gyda chyfresi cyfarwydd fel Noson 
Lawen (Cwmni Da), lie cafwyd croeso wrth iddi 
ddychwelyd at fformat mwy traddodiadol, llai 
“teledol”, ond gan barhau i anelu at safonau 
cynhyrchu cyfoes. Dychwelodd Sion a Sian 
(ITV) i'r sgrin ar ei newydd wedd ynghyd 
a’r hen fformat cwis, Jacpot (Tinopolis). 
Camsyniad, o bosib, oedd ail-gyflwyno'r 
ddwy gyfres draddodiadol yma'r un pryd, yn 
sicr o ran barn ein “Panel Pobl” ac o’r ddwy, 
Sion a Sian (ITV Cymru) brofodd y fwyaf 
poblogaidd. Ar ddydd Gwyl Ddewi, darlledwyd 
sioe arbennig, Noson yng Nghwmni Caryl 
(Boom Pictures), oedd yn arddangos doniau 
creadigol Caryl Parry Jones, fel cantores, 
actores, bardd, awdures ac un o’r enwau mwyaf 
amlwg yn y byd adloniant yng Nghymru yn 
ystod y 30 mlynedd diwethaf. Dair noson 
yn ddiweddarach, cafodd gwylwyr y cyfle 
i ryngweithio ac ymateb i noson fawr Can i 
Gymru 2012 (Avanti), trwy'r defnydd o ffrwd 
trydar benodol, #CIG2012. Roedd modd hefyd 
i’r gwylwyr argraffu taflen sgorio oddi ar y 
wefan a’i defnyddio i roi marciau i bob can a 
phleidleisio dros y ffon am eu ffefrynnau. Bu 
ymateb da, gyda dros 8,000 o bleidleisiau 
a llawer iawn o drydar ar y noson. Yn dilyn 
trafodaeth a sbardunwyd gan enillydd y 
gystadleuaeth, Gai Toms, penderfynwyd 
cyflwyno nifer o newidiadau pwysig i fformat y 
rhaglen ar gyfer 2013, i’w dwyn yn agosach at 
fwrlwm canu byw cyfoes. 

Mae cyfres Jonathan (Avanti), a ddangosir cyn 
gemau rygbi rhyngwladol, yn dal i daro’r hoelen 
ar ei phen gyda’i chyfuniad o hwyl amharchus, 
ser wedi ymlacio a phorthi’r cynnwrf rygbi 
cenedlaethol. Mae’r rhaglen yn gwybod beth 
yw ei chryfder ac yn gweithio'n galed i’w 
chadw’n ffres o gyfres i gyfres. Mae’n un o’r 
rhaglenni gorau am ddenu gwylwyr sy’n siarad 
Cymraeg ond sydd ddim yn gwylio S4C yn 
rheolaidd. 

Ysgogwyd un o bynciau trafod mawr y 
flwyddyn, o ran y cyfryngau Cymraeg, gan y 
darllediad estynedig o Eisteddfod y Ffermwyr 
Ifanc (Rondo a Telesgop) ym mis Tachwedd, 
yn benodol yn yr ymateb i rai o’r sgetsys. 

Ar y naill law, roedd rhai gwylwyr wedi eu 
ffieiddio gan yr hyn roedden nhw’n ei weld 
fel stereoteipiau hiliol, tra roedd eraill yn 
credu'n gryf mai hiwmor diniwed cefn gwlad a 
gafwyd yma. Barn swyddogion S4C oedd fod 
canllawiau’r hyn sy’n briodol ar gyfer darlledu 


wedi eu torri mewn o leiaf un achos. Aed ati 
i drafod yn fanwl gyda'r trefnwyr sut y mae 
sicrhau fod safonau darllediad cenedlaethol 
yn cael eu parchu yn y dyfodol, heb amharu ar 
frwdfrydedd a hwyl y gystadleuaeth amatur 
yma, a brofodd, fel arall, yn hynod boblogaidd, 
ac a gyflwynodd dalentau disglair ieuenctid 
cefn gwlad i’r sgrin. 

Hamdden a Nodwedd 

Er iddo fod yn wyneb eithaf cyfarwydd ar S4C 
yn y gorffennol, am y tro cyntaf fe gafodd y 
cogydd Bryn Williams ei gyfres ei hun yn Cegin 
Bryn (Fflic) lie bu’n rhannu ei gyfrinachau 
coginio a dewis chwe chynhwysyn tymhorol. 
Roedd yn braf clywed acen Dyffryn Clwyd ar y 
sianel ac roedd ei arbenigrwydd fel cogydd yn 
dod a hygrededd arbennig i’r gyfres. 

Fe wnaeth Prosiect: Rhys Ifans (Damage) 
ddatgelu ochr sensitif, feddylgar ac angerddol 
i’r actor byd-enwog. Roedd y prosiect hwn 
hefyd yn gyfle i gynnig cynnwys ychwanegol ar 
Iwyfannau digidol. Bu canmol mawr i’r rhaglen 
ar rwydweithiau cymdeithasol. 

Ffeithiol 

Fe ddarlledwyd amrywiaeth sylweddol o 
raglenni ffeithiol yn ystod y flwyddyn. Denodd 
Gwreiddiau: Murray the Hump (Telegtv) - 
hanes rhyfeddol Llewelyn Morris Humphreys, 
y gangster enwog o’r Unol Daleithiau a oedd 
yn fab i Gymry Cymraeg o Sir Drefaldwyn - 
werthfawrogiad uchel, er mai’r farn oedd nad 
oedd yr arbrawf o adrodd y stori ar draws dwy 
raglen hanner awr, yn lie un awr ddi-dor, yn 
llwyddiannus. 

Darlledwyd cyfres o raglenni o dan y 
teitl Pobol, gan fwrw golwg ar fywydau 
rhai unigolion eithriadol ac adlewyrchu’r 
amrywiaeth oddi fewn i’n cymdeithas heddiw. 

0 fewn y gainc yma cynigiodd Seren Ddisglair 
(Ceidiog) bortread o un o’r nifer fechan o 
Gymry Cymraeg sy'n gwneud bywoliaeth trwy 
berfformio fel artist drag, tra yn Kris y Pagan 
(Telegtv), dilynwyd pennaeth sect baganaidd. 
Roedd Dyn Talaf y Byd (Wild Dream) yn 
dangos dyn o Dwrci sy’n 8’ 3” o daldra ac 
wedi hawlio teitl y Guinness World Records 
ers 2009. Roedd y rhaglenni hyn yn ceisio 
cyflawni’r amcan ehangach o ddod o hyd i 
bynciau poblogaidd, llai traddodiadol, gan roi 
mwy o gyfie i S4C amlygu amrywiaeth y byd 
cyfoes. Yn anffodus, roedd y rhaglenni’n cyd- 
redeg a’r ymdrechion i gyflwyno elfennau mwy 
tabloid ar raglenni eraill. Rhaid cydnabod bod 
cydbwysedd ar draws y gwasanaeth wedi ei 
golli a’i bod felly’n briodol i roi pwyslais wedyn 
ar ail sefydlu’r cydbwysedd hwnnw. 


Fe wnaeth Fy Chwaer a Fi (Boom Pictures) 
bortreadu sefyllfa ddirdynnol a thrawiadol dwy 
ferch a gollodd eu mamiaith oherwydd cyflwr 
niwrolegol a oedd wedi eu parlysu ac wedi 
dwyn eu gallu i siarad. Llwyddwyd i adnewyddu 
eu gallu i gyfathrebu, ond yn Saesneg yn unig 
- un gydag acen Americanaidd a’r Hall gydag 
acen Awstralaidd - am nad oedd y peiriannau 
cyfathrebu electronig newydd yn cynnwys 
meddalwedd ar gyfer y Gymraeg. Roedd yn 
rhaglen wirioneddol gofiadwy, yn dibynnu 
llawer ar sefydlu perthynas o ffydd gyda’r teulu 
dros gyfnod estynedig. Cafodd ei gwerth ei 
chydnabod trwy enwebiad ar gyfer gwobr RTS 
a thrwy ennill yn y New York Festivals Awards. 

Yn Un o Bob Tri (Fflic), fe fu’r ddarliedwraig 
Beti George yn darganfod mwy am salwch 
alzheimer’s sydd wedi effeithio ei phartner, yr 
awdur a’r darlledwr 78 oed, David Parry-Jones, 
ers fair blynedd. Dyma raglen wnaeth ddatgelu 
cyfrolau am y cyflwr, a’i effaith ar berthnasau 
agos yn ogystal a’r claf, ac a fanteisiodd i’r 
eithaf ar onestrwydd y cyflwynydd a’i phartner. 
Roedd y rhaglen yn un o ddarllediadau mwyaf 
trawiadol y flwyddyn a chafwyd ymateb 
cryf dros ben iddi gan greu testun trafod 
cenedlaethol. 

Yn y gyfres 0 Nefyn i Nairobi (le le), fe 
ddangoswyd plant o Ysgol Gynradd Nefyn 
yn cydweithio a phlant o slymiau yn Nairobi, 
Kenya ar gynllun cyfnewid unigryw a wnaeth 
arwain at berfformiad cerddorol yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012 a Charnifal 
Nefyn ym mis Mehefin. 

Yn y gyfres Mamwlad (Tinopolis), roedd Ffion 
Hague yn adrodd hanes nifer o fenywod 
dylanwadol a llwyddiannus o Gymru gan 
gynnwys stori Laura Ashley, y fenyw fusnes 
fwyaf llwyddiannus o Gymru ac Arglwyddes 
Llanofer, Augusta Hall, a oedd yn ymgyrchu 
am hawliau i’r iaith Gymraeg ar ddechrau’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe brofodd 
y gyfres yn boblogaidd ac yn gaffaeliad 
safonol i’r gwasanaeth. Fe ddenodd sgor 
gwerthfawrogiad cryf o 83. 

Darlledwyd nifer o raglenni dogfen arsylwad 
gan gynnwys cyfres ddogfen dair rhan, Traed 
Lan (Hay & GRJ), a oedd yn dilyn trefnwyr 
angladdau, 999: Y Glas (Boom Pictures), a 
oedd yn cynnig darlun ecsgliwsif a gonest 
o waith Heddlu De Cymru yn Abertawe a'r 
cyffiniau, a chyfres o dair rhaglen, Castell 
Howell (P.O.P.l), a oedd yn rhoi darlun o un 
o brif ddosbarthwyr bwyd Cymru, sydd a’i 
bencadlys yn Cross Hands, Sir Gar. Bu ymateb 
da iawn i’r tair cyfres, gyda Traed Lan, yn cael 
sgor gwerthfawrogiad da o 78, rhaglen gyntaf 



21 


the Cape Town Opera Company, based on 
the life of national leader Nelson Mandela, 
from the Wales Millennium Centre, Cardiff. 

A choice of Welsh and English subtitles was 
offered since a high percentage of the opera 
was in languages other than Welsh. The 
Authority concluded that the opportunity to 
present the European premiere of the work 
provided sufficient editorial justification for the 
broadcast. Nevertheless, given that S4C is a 
Welsh language channel, it served as a catalyst 
to ensure that officers and producers remain 
aware of the requirements of the channel’s 
Programme Language Guidelines. 

In September, the highlights of Gwyl Gobaith 
2012 (Avanti) were broadcast, from Deeside 
College/Glyndwr University, Northop, which 
included performances by tenor Rhys Meirion, 
who walked hundreds of miles across Wales 
to raise money for the Wales Air Ambulance 
Service. This is another example of a broadcast 
that was also a successful community 
partnership. 

Outside the classical world, S4C followed 
the quest by Decca Records and the talent 
agent Sioned James from Cardiff to find 
the next singing star from Wales in the new 
series, Llais i Gymru (Boom Pictures). The 
series followed four finalists on a challenging 
journey as they developed their skills in 
order to win a recording contract. The series 
generated a great deal of discussion and it may 
have included too much English. It was well 
appreciated however, achieving an Al score of 
81. 

In the original three-part series of the Christmas 
concert, Carolau Gobaith (Teledu Apollo), six 
stars from Wales, who had no experience of 
singing in public, volunteered to sing in the 
concert, and record a CD to raise money for 
good causes. 

Entertainment 

During the year, there was an increased 
emphasis on family entertainment, especially 
on Saturday evenings with familiar series such 
as Noson Lawen (Cwmni Da), which was well- 
received upon its return to a more traditional, 
less “televisual” format, while continuing to 
aim for contemporary production standards. 
The new-look Sion a Sian (ITV) returned to 
the screen along with the old quiz format, 
Jacpot (Tinopolis). It was possibly a mistake 
to reintroduce both of these traditional series 
at the same time, certainly in the opinion of 
the S4C “People’s Panel”, and of the two, 

Sion a Sian proved to be the most popular. 

On St David’s Day, a special show, Noson 


yng Nghwmni Caryl (Boom Pictures), was 
broadcast, and showed the creative talents of 
Caryl Parry Jones as a singer, actress, poet, 
author and one of the biggest names in Welsh 
entertainment during the last 30 years. Three 
evenings later, the viewers had the opportunity 
to interact and respond to Can i Gymru 2012 
(Avanti) live show through the use of a specific 
Twitter feed, #CIG2012. Viewers were also able 
to print out a score sheet from the website and 
use it to give marks to each song and vote by 
phone for their favourites. The response was 
good, with over 8,000 votes and a great deal of 
discussion on Twitter on the night. Following a 
debate that was initiated by the competition’s 
winner, Gai Toms, it was decided to introduce 
many important changes to the programme’s 
format for 2013, to bring it closer to the 
excitement of contemporary live music. 

The series Jonathan (Avanti), which is aired on 
the eve of rugby internationals, continues to hit 
the nail on the head with its mix of irreverent 
fun, relaxed stars and feeding the nation’s 
passion for rugby. The programme knows its 
strength and works hard to stay fresh from 
one series to the next. It is one of the best 
programmes at drawing viewers who speak 
Welsh but do not watch S4C on a regular basis. 

One of the major talking points of the year, 
in terms of the Welsh language media, was 
caused by the extended coverage of the Young 
Farmers’ Eisteddfod (Rondo a Telesgop) in 
November, specifically in the reaction to some 
of the sketches. On the one hand, some viewers 
were appalled by what they saw as racial 
stereotypes, while others strongly believed that 
what was portrayed here was innocent rural 
humour. S4C’s officers were of the view that 
the guidelines in terms of what is appropriate 
for broadcasting had been breached in at least 
one instance. Detailed discussions took place 
with the organisers as to how to ensure that 
national broadcast standards are respected in 
future, without undermining the enthusiasm 
and fun of this amateur competition which 
otherwise proved extremely popular, and which 
introduced the bright talents of young people 
from rural areas to the screen. 

Lifestyle and Feature 

Despite having been a relatively familiar face 
on S4C in the past, for the first time chef Bryn 
Williams was given his own series Cegin Bryn 
(Fflic), where he shared his cooking secrets 
and chose six seasonal ingredients. It was nice 
to hear a Vale of Clwyd accent on the channel 
and his expertise as a chef brought a distinct 
credibility to the series. 



Prosiect: Rhys Ifans (Damage) revealed a 
sensitive, thoughtful and passionate side to 
the world-famous actor. This project was also 
an opportunity to offer additional content 
on digital platforms. The programme was 
enthusiastically mentioned on social networks. 

Factual 

A considerable variety of factual programmes 
was broadcast during the year. Gwreiddiau: 
Murray the Hump (Telegtv) - the remarkable 
story of Llewelyn Morris Humphreys, the 
famous gangster from the United States 
who was the son of Welsh speakers from 
Montgomeryshire - achieved high appreciation, 
although the view was that the experiment 
of telling a story across two half-hour 
programmes, rather than one continuous hour, 
was not successful. 

A series of programmes was broadcast under 
the title Pobol, which looked at the lives of 
some extraordinary individuals, reflecting 
the diversity within our society today. Within 
this strand the documentary Seren Ddisglair 
(Ceidiog) offered a portrayal of one of a small 
number of Welsh speakers who make a living 
by performing as a drag artist, whilst Pobol: 

Kris y Pagan (Telegtv), portrayed the head of 
a pagan sect. Dyn Talaf y Byd (Wild Dream) 
showed a man from Turkey who is 8’ 3” tall, 
and has held the Guinness World Records title 
since 2009. These programmes sought to 
achieve the wider objective of finding popular, 
less traditional subjects, giving S4C more 
of an opportunity to highlight the diversity 
of the contemporary world. Unfortunately, 
the programmes coincided with efforts to 
introduce more tabloid elements on other 
programmes. It must be acknowledged that 
cross-service balance was lost and that it was 
therefore appropriate to place the emphasis 
thereafter on redressing that balance. 

Fy Chwaer a Fi (Boom Pictures) portrayed 
the harrowing and striking situation of two 
girls who lost their mother tongue because of 
a neurological condition that had paralysed 
them and had taken away their ability to 
talk. Their ability to communicate was 
successfully renewed, but only in English - 
one with an American accent and the other 
with an Australian accent - since the new 
electronic communication devices did not 
include software for the Welsh language. The 
programme was truly memorable, and was 
very reliant on establishing a relationship of 
trust with the family over an extended period. 

Its value was recognised by an RTS nomination 
and a prize at the New York Festivals Awards. 

In Un o Bob Tri (Fflic), broadcaster Beti George 
discovered more about alzheimer’s which has 
affected her partner, 78-year-old author and 
broadcaster David Parry-Jones, for three years. 
This programme revealed a huge amount about 
the condition, and its impact on close relatives 
as well as the patient, and it took full advantage 
of the honesty displayed by the presenter and 
her partner. The programme was one of the 
most notable broadcasts of the year and drew 
a very strong response, becoming a national 
topic of discussion. 

In the series 0 Nefyn i Nairobi (le le), children 
from Ysgol Gynradd Nefyn were shown working 
in collaboration with children from the slums 
of Nairobi, Kenya, on a unique exchange 
programme which led to a musical performance 
at the Urdd Eisteddfod in Snowdonia in 2012 
and the Nefyn Carnival in June. 

In the series Mamwlad (Tinopolis), Ffion Hague 
told the story of many influential and successful 
women from Wales including the story of Laura 
Ashley, the most successful businesswoman 
from Wales, and Lady Llanover, Augusta Hall, 
who campaigned for Welsh language rights at 





22 


Castell Howell yn cael cynulleidfa o 62,000 o 
wylwyr, a’r gyfres 999: Y Glas (Boom Pictures) 
yn cyrraedd 137,000 o bobl yn y DU dros y 
ddwy gyfres. 

Testun annisgwyl i gyfres oedd Tai Bach y 
Byd (Cwmni Da), cyd-gynhyrchiad gyda’r 
BBC, a oedd yn arddangos toiledau mwyaf 
diddorol Tsieina, Siapan, Bangladesh, Sbaen, yr 
Iseldiroedd a Lloegr, ond gan ddechrau gyda’r 
ty bach Cymreig yng ngwaelod yr ardd. Roedd 
yn sgript afaelgar ac roedd cyflwyno di-lol Ifor 
ap Glyn yn gaffaeliad i’r gyfres, ac i’r fersiwn 
Saesneg a ddarlledwyd ar BBC Four. 

I nodi pen-blwydd Rhyfel y Falklands, 
cynhyrchodd BBC Cymru raglen ddogfen o'r 
enw Rhyfel y Falklands: Nol i Faes y Frwydr 
(BBC Cymru) a ddilynodd ddau filwr Cymreig 
wnaeth ddychwelyd i faes y gad am y tro 
cyntaf ers diwedd y rhyfel. Roedd hon yn 
ddogfen deimladwy, a gynhyrchwyd gefn-gefn, 
yn Gymraeg a Saesneg, gan brofi gallu S4C a 
BBC Cymru i gydweithio i ddarparu rhaglenni o 
safon uchel ar gyfer cynulleidfaoedd yn y ddwy 
iaith. 

Newyddion 

Cafwyd darpariaeth o raglenni newyddion o 
safon uchel gan BBC Cymru ar hyd y flwyddyn. 
Roedd y sgor gwerthfawrogiad i’r rhaglen 
Newyddion (BBC) a’r bwletinau cysylltiedig 
yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y math yma 
o raglen ar draws pob sianel. Er hyn, roedd 
yr Awdurdod yn ymwybodol ei bod yn bosibl 
nad oedd y ddarpariaeth yn apelio at yr holl 
wylwyr posibl. Dangosodd ymchwil yn ystod 
y flwyddyn fod y gynulleidfa’n gwerthfawrogi 
cyflwyniad proffesiynol y rhaglen, ac yn wir 
bod rhai gwylwyr yn teimlo y dylai’r iaith a 
ddefnyddir fod yn llai ffurfiol a chymhleth. 

Yn ystod y flwyddyn, bu’r Bwrdd Adolygu 
Newyddion, lie mae staff BBC Cymru ac S4C yn 
dod ynghyd, yn trafod cyfeiriad y gwasanaeth 
ac o ganlyniad daethpwyd i gytundeb ynglyn 
a slot newydd a chyfeiriad golygyddol 
Newyddion, er mwyn ceisio sicrhau ei fod yn 
parhau i ddiwallu anghenion yr holl wylwyr 
posibl. 

Materion Cyfoes 

Mae’r patrwm sefydliedig o gyflwyno rhaglenni 
materion cyfoes o fwy nag un ffynhonnell, gyda 
chyfresi Taro Naw (BBC Cymru) y BBC yn cael 
eu dangos am yn ail gyda chyfresi ITV Cymru 
Y Byd ar Bedwar (ITV), a rhai rhaglenni o’r 
sector annibynnol, wedi cynnig amrywiaeth 
olygyddol ac arddull gwerthfawr. Mae yna le i 
drafod, o fewn gwasanaeth sydd o dan bwysau 
arian ac oriau, a yw’r cyfoeth yma’n gynaliadwy 
yn y tymor hir, neu a ddylid rhoi mwy o 
bwyslais, er enghraifft, ar raglenni fel Pawb a’i 
Farn (BBC Cymru) sy’n rhoi cyfle i wylwyr S4C 
ddod wyneb yn wyneb a’r rhai sydd mewn 
grym, neu efallai mwy o raglenni sy’n cynnwys 
elfennau o’r ddau arddull. Bydd y drafodaeth 
hon yn parhau. 

Bu cryn drafod hefyd ynglyn ag CF99 (BBC 
Cymru) sy’n cael lie amlwg yn yr amserlen yn yr 
oriau brig. Mae’r Awdurdod yn credu ei bod yn 
bwysig rhoi sylw priodol i faterion gwleidyddol 
cyfredol. Efallai bod lie i ystyried a yw’r 
fformat yn cynnig digon o gyfle i adlewyrchu 
gwleidyddiaeth ar bob lefel ar draws Cymru. 

Crefydd 

Ceisiodd y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn 
adlewyrchu agweddau ar grefydd draddodiadol 
yn ogystal a phortreadu amrywiaeth o 
destunau crefyddol ac athronyddol. Yn 
ogystal a darllediadau rheolaidd o Dechrau 
Canu Dechrau Canmol (Avanti) ar nos Sul, a 
ddenodd gynulleidfaoedd cystal ag erioed, fe 
ddangoswyd rhaglenni arbennig yn y gyfres 
gan gynnwys un yn portreadu’r cyflwynydd 
radio poblogaidd Chris Needs, a fu’n trafod 


bywyd capel yng Nghwmafan, yr ardal lle’i 
magwyd. Fe ddenodd y rhaglen gynulleidfa 
uwch yn y Gorllewin, ac roedd dros draean 
o’r gynulleidfa i’r darllediad cyntaf yn ddi- 
Gymraeg. 

Plant a Phobl Ifanc 

Mae ymrwymiad S4C fel darlledwr gwasanaeth 
cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth safonol 
ar gyfer plant wedi ei gydnabod ers nifer 
o flynyddoedd ac mae gwerthfawrogiad 
a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer 
plant yn un o dargedau’r Awdurdod ar gyfer 
perfformiad S4C. 

Mae gwasanaeth Cyw yn parhau i gael ei 
werthfawrogi’n fawr gan blant a rhieni ac 
mae gwerthfawrogiad o elfennau eraill o 
ddarpariaeth S4C, gan gynnwys Stwnsh a 
rhaglenni megis Rownd a Rownd (Rondo) ac 
Y Lie (Antena) hefyd yn galonogol o ystyried 
yr her o apelio at gynulleidfa rhwng 7 ac 13 oed 
ar gyfer Stwnsh a chynulleidfa hyn ar gyfer 
Rownd a Rownd a’r Lie. 

Yn ystod y flwyddyn roedd canfod cydbwysedd 
priodol rhwng rhaglenni adloniannol a 
rhaglenni ffeithiol gwreiddiol yn flaenoriaeth 
ar gyfer y ddarpariaeth ynghyd a ffurfio gwell 
dealltwriaeth o flaenoriaethau partneriaid eraill 
ym maes addysg megis Llywodraeth Cymru a 
mudiadau eraill yn y sector. 

Ym mis Hydref lansiwyd cyfres newydd 
sbon o’r enw Dwylo’r Enfys (Ceidiog). Fe’i 
comisiynwyd mewn ymateb i syniad am raglen 
a dderbyniwyd gan riant un o wylwyr Cyw, 
er mwyn cyflwyno iaith arwyddo Makaton i’r 
gynulleidfa - a hynny am y tro cyntaf erioed yn 
y Gymraeg. Mae’r ymateb i Dwylo’r Enfys wedi 
bod yn galonogol iawn, gyda rhieni a phlant 
yn mwynhau’r rhaglenni lliwgar, llawn hwyl. Yn 
ogystal a’r gyfres deledu, er mwyn datblygu’r 
ddarpariaeth ar gyfer dysgu Makaton yn y 
Gymraeg, mae deunyddiau digidol hefyd yn 
cael eu paratoi mewn partneriaeth gydag adran 
addysg Llywodraeth Cymru. 

Roedd Ti Fi a Cyw yn enghraifft arall yn ystod 
y flwyddyn o ehangu apel gwasanaeth Cyw. 
Bwriad y gwasanaeth yw galluogi rhieni neu 
ofalwyr di-Gymraeg neu ddysgwyr i wylio a 
dilyn rhaglenni Cyw gyda’u plant gyda ffrwd 
Trydar byw yn cynnig cyfieithiadau ac esboniad 
o gynnwys rhaglenni. Mae’r gwasanaeth eisoes 
wedi datblygu i gynnwys nifer o eLyfrau ac 
adnoddau digidol i gyfoethogi’r profiad i blant 
a’u rhieni. 


Mae’r gwerthfawrogiad amlwg i ddarpariaeth 
Cyw a Stwnsh yn bwysig iawn wrth i’r 
Awdurdod barhau i roi blaenoriaeth i gynnwys 
ar gyfer plant a phobl ifanc. Er nad yw’r 
system ar gyfer mesur cynulleidfaoedd 
teledu yn gallu mesur gwylwyr dan 4 oed, sef 
cynulleidfa darged Cyw, mae’r ffigyrau ar gyfer 
cyrhaeddiad Cyw ar y teledu yn dangos fod 
185,000 o bobl yn gwylio Cyw bob mis ar y 
teledu, ac ar-lein mae’r gwasanaeth plant yn 
gyfrifol am 42% o holl sesiynau gwylio S4C. 

Bu darpariaeth newydd eang o raglenni ar 
gyfer pobl ifanc ond anwastad oedd llwyddiant 
yn y maes yma gyda rhai cyfresi yn plesio’n 
fwy na’i gilydd. Roedd y sioe gwis Gwefreiddiol 
(Rondo), am fyd cyffrous a rhyfeddol y 
cyfryngau newydd, yn dod a ffresni cyfoes i’r 
ddarpariaeth er gwaethaf rhai gwendidau, ac fe 
ddenodd gynulleidfa lled-ifanc. Roedd y gyfres 
adloniant ysgafn, Fi ‘di Duw (Rondo), lle’r oedd 
gwesteion yn disgrifio’r hyn y bydden nhw’n 
ei wneud petaen nhw’n cael bod yn Dduw, 
rywfaint yn llai llwyddiannus wrth ddenu’r 
gynulleidfa dan 35. Yn ogystal, yn y gyfres 
chwe rhan, Perffaith Hapus (Rondo), fe wnaeth 
Lisa Angharad, cyflwynydd y gyfres Ddoe 
am Ddeg (Rondo), fynd ar drywydd y pethau 
sy’n gwneud pobl yn hapus. Un llwyddiant 
amlwg oedd y comedi, Gwlad yr Astra Gwyn 
(Rondo), ac roedd profiadau Trefor y gyrrwr 
tacsi a’i deithwyr afreolus ag apel eang i’r 
gwylwyr, gyda chynulleidfa arbennig o gryf yn 
y Gogledd. 

Yn 61 nifer sylweddol o wylwyr iau, Dim Byd 
(Cwmni Da) oedd y gyfres ddoniolaf i’w gweld 
ar S4C ers talwm. Gyda’i harddull ffug-realaeth, 
a’i pherfformiadau “dead-pan” gan gyfranwyr 
newydd, roedd ganddi afael sicr ar ei thechneg 
a’i hiwmor. 

Dysgwyr 

Bwriad S4C yn ystod y flwyddyn oedd rhoi 
pwyslais newydd a chynnig gwasanaeth gwell 
i’r rheini sy’n dysgu Cymraeg. Ond roedd yna 
hefyd awydd i sicrhau nad oedd y gwasanaeth 
yn dyblygu neu ail greu gweithgareddau sydd 
eisoes yn cael eu cyflawni gan gyrff cyhoeddus 
eraill yng Nghymru. Datblygwyd strategaeth 
o gynhyrchu cynnwys aml-lwyfan a cheisio 
cynnig adloniant a symbyliad i ddatblygiad 
dysgwyr trwy’r gwasanaeth Hwb (Fflic). 

Roedd hefyd yn fwriad i ehangu cyrhaeddiad 
y sianel trwy groesawu gwylwyr a oedd yn 
ymwneud a’r Gymraeg o’r newydd. Cynhaliwyd 
trafodaethau gyda thiwtoriaid a swyddogion 
ym maes Cymraeg i Oedolion, a bydd barn 
y partneriaid yma ynglyn a sut y gall S4C 
wasanaethu dysgwyr orau’n dylanwadu’n gryf 
ar y ddarpariaeth yn y dyfodol. 



23 


the beginning of the nineteenth century. The 
series proved popular and was a high-quality 
addition to the service. It achieved a strong 
appreciation score of 83. 

A number of observational documentaries were 
broadcast, including a three-part documentary, 
Traed Lan (Hay & GRJ), revealing the work 
of undertakers, 999: Y Glas (Boom Pictures), 
which offered an exclusive and honest insight 
into the work of South Wales Police in Swansea 
and the surrounding area, and a series of three 
programmes, Castell Howell (P.O.P. 1), which 
gave an insight into one of Wales’ main food 
distributors, who are based in Cross Hands, 
Carmarthenshire. The response to all three 
series was very good, with Traed Lan achieving 
a good appreciation score of 78, the first 
Castell Howell programme gaining an audience 
of 62,000 viewers, and the 999: Y Glas series 
reaching 137,000 people in the UK across both 
series. 

An unlikely topic for a series featured in Tai 
Bach y Byd (Cwmni Da), a co-production with 
the BBC, which showed the most interesting 
toilets in China, Japan, Bangladesh, Spain, the 
Netherlands and England, but starting with 
the Welsh toilet at the bottom of the garden. 
The script was intriguing and Ifor ap Glyn’s 
no-nonsense style of presenting was an asset 
to the programme and to the English version 
which was broadcast on BBC Four. 

To mark the anniversary of the Falklands War, 
BBC Cymru produced a documentary entitled 
Rhyfel y Falklands: Nol i Faes y Frwydr (BBC 
Cymru) which followed two Welsh soldiers who 
returned to the battlefield for the first time 
since the end of the war. This was a moving 
documentary, produced back-to-back in Welsh 
and English, proving the ability of S4C and BBC 
Cymru Wales to work together in providing 
programmes of a high standard for audiences 
in both languages. 

News 

High quality news programmes were provided 
by BBC Cymru throughout the year. The 
appreciation score for the Newyddion (BBC 
Cymru) programme and the associated 
bulletins was higher than the average for 
this kind of programme across all channels. 
Nevertheless, the Authority was aware that 
the provision possibly did not appeal to all 
potential viewers. Research during the year 
showed that the audience appreciated the 
professional presentation of the programme 
and indeed that some viewers felt that the 
language used should be less formal and 
complex. During the year, the Newyddion 


Review Board, where BBC Cymru and S4C 
staff come together, discussed the direction 
of the service and as a result agreement was 
reached on a new slot and editorial direction 
for Newyddion in order to try and ensure that 
it continues to meet the needs of all potential 
viewers. 

Current Affairs 

The established pattern of presenting current 
affairs programmes from more than one 
source, with the BBC’s Taro Naw (BBC Cymru) 
series being shown alternately with ITV Wales’ 

Y Byd ar Bedwar (ITV) series, and some 
programmes from the independent sector, 
has offered a valuable variety of editorial 
perspectives and style. There is room for 
discussion, within a service that is under 
pressure in terms of finance and hours, as to 
whether this is sustainable in the long term, or 
whether there should be a greater emphasis, 
for instance, on programmes such as Pawb a’i 
Farn (BBC Cymru), which give S4C viewers 
the opportunity to come face to face with the 
powers that be, or indeed more programmes 
that include elements of both styles. This 
discussion will continue. 

There was some discussion as well about CF99 
(BBC Cymru) which features prominently in 
the schedule during peak hours. The Authority 
believes that it is important to give appropriate 
coverage to contemporary political affairs. 
Perhaps there is room to consider whether the 
format provides enough opportunities to reflect 
political issues at all levels across Wales. 

Religion 

During the year the service tried to reflect 
aspects of traditional religion as well 
as presenting a variety of religious and 
philosophical topics. As well as regular 
broadcasts of Dechrau Canu Dechrau Canmol 
(Avanti) on Sunday evenings, which continued 
to attract good audience figures, special 
programmes were shown in the series including 
one portraying popular radio presenter 
Chris Needs, who talked about chapel life 
in Cwmafan, where he was brought up. The 
programme drew a higher audience in West 
Wales, and over a third of the audience for the 
first broadcast were non-Welsh speaking. 

Children and Young People 

S4C’s commitment as a public service 
broadcaster to provide a high standard of 
service for children has been recognised 
for many years and appreciation and good 
use of the services for children is one of the 
Authority’s targets for S4C’s performance. 


The Cyw service continues to be well 
appreciated by children and parents and 
appreciation of other elements of S4C’s 
provision, including Stwnsh and programmes 
such as Rownd a Rownd (Rondo) and Y 
Lie (Antena) is also encouraging, given the 
challenge of appealing to an audience aged 
between 7 and 13 for Stwnsh and an older 
audience for Rownd a Rownd and Y Lie. 

During the year, establishing an appropriate 
balance between entertaining programmes 
and original factual programmes was a priority 
for the provision along with forming a better 
understanding of the priorities of other 
partners in the field of education such as the 
Welsh Government and other organisations in 
the sector. 

October saw the launch of a brand new 
series called Dwylo’r Enfys (Ceidiog). It was 
commissioned in response to an idea received 
from the parent of a Cyw viewer to introduce 
the Makaton sign language to the audience 
- for the first time in Welsh. The response to 
Dwylo’r Enfys has been very encouraging, with 
parents and children enjoying the colourful, 
fun-filled programmes. As well as the television 
series, in order to develop the provision for 
learning Makaton in Welsh, digital resources are 
also produced in partnership with the Welsh 
Government’s education department. 

Ti Fi a Cyw was another example during the 
year of broadening the appeal of the Cyw 
service. The aim of the service is to enable 
parents or carers who are non-Welsh speaking 
or who are learning Welsh to view and follow 
Cyw programmes with their children using 
a live Twitter feed which offers translations 
and an explanation of programme content. 

The service has already developed to include 
a number of eBooks and digital resources to 
enrich the experience for children and their 
parents. 

The obvious appreciation for the Cyw and 
Stwnsh provision is very important as the 
Authority continues to give priority to content 
for children and young people. Although the 
system for measuring television audiences is 
not able to measure viewers under 4 years 
old, which is the target audience for Cyw, the 
reach figures for Cyw on television, show that 
185,000 people view Cyw every month on 
television, and online the service accounts for 
42% of all S4C viewing sessions. 

There was a new provision of programmes 
for young people but success in this area was 
inconsistent with some series better received 
than others. The quiz show Gwefreiddiol 
(Rondo), about the wonders of new media, 
brought a contemporary freshness to the 
provision despite some weaknesses, and 
it drew a fairly young audience. The light 
entertainment series, Fi ‘di Duw (Rondo), 
where guests described what they would 
do if they could be God, was somewhat less 
successful in attracting the under 35 audience. 
Additionally, in the six-part series, Perffaith 
Hapus (Rondo), Lisa Angharad, presenter of 
the Ddoe am Ddeg (Rondo) series, went in 
pursuit of the things that make people happy. 
One clear success was the comedy, Gwlad yr 
Astra Gwyn (Rondo), and the experiences of 
Trefor the taxi driver and his unruly passengers 
had a wide appeal amongst viewers, with a 
particularly strong audience in North Wales. 

According to a significant number of younger 
viewers, Dim Byd (Cwmni Da) was the 
funniest series seen on S4C for a long time. 
With its pseudo-reality style, and “dead-pan” 
performances by new contributors, it had a firm 
grasp of its technique and humour. 










24 


Mewn wythnos o raglenni ym mis Mai, 
darlledwyd cariad@iaith:love4language (Fflic), 
lie bu wyth o ser amlwg a chysylltiadau a 
Chymru yn ceisio dysgu cymaint o Gymraeg 
ag sy’n bosib mewn un wythnos. Mae i’r gyfres 
bwrpas deublyg - diddanu cynulleidfa eang, ac 
hefyd sbarduno’r awydd i ddysgu’r iaith ymysg 
y di-Gymraeg. Fe ddenodd gynulleidfa dda, 
gyda chyfanswm o 174,000 yn tiwnio i mewn 
i’r gyfres yng Nghymru a 21,000 ychwanegol 
tu allan i Gymru. Roedd defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol fel Twitter, Facebook a YouTube, 
yn elfen bwysig o’r gyfres gan gynnig cymorth i 
ddysgwyr wella eu Cymraeg wrth wylio. 

Agor y drws i gynulleidfa eang 

Defnyddir amryw o ddulliau i'w gwneud yn 
bosibl i’r nifer fwyaf posibl o wylwyr fwynhau’r 
gwasanaeth. Mae isdeitlau’n agor y drws i 
wylwyr di-Gymraeg a rhai trwm eu clyw. Mae 
safon uchel i isdeitlau rhaglenni sydd wedi eu 
recordio, ond yn achlysurol mae beirniadaeth o 
safon isdeitlo rhaglenni byw, megis chwaraeon. 
Mae hi’n amlwg yn bur anodd cyfieithu, crynhoi 
ac isdeitlo o fewn eiliadau, ond does ond 
gobeithio y bydd datblygiadau technegol yn 
fodd i wella cywirdeb maes o law. 

Mae nifer o raglenni sy’n cael eu dangos am yr 
eildro’n cario isdeitlau agored, tra bo dros 80% 
o weddill y gwasanaeth yn cynnig isdeitlau 
Saesneg ar alw. Er rhywfaint yn is nag yn y 
gorffennol, mae hyn yn dal i gynrychioli canran 
uchel o’r gwasanaeth. Yn anffodus, mae yna 
lawer iawn o wylwyr, yn arbennig y rheiny sydd 
ddim yn wylwyr cyson, yn dal i beidio a bod yn 
ymwybodol o’r dewis hwylus yma. Mae hyn yn 
gryn rwystr i’r deisyfiad i sicrhau bod cynifer 
o bobl a phosibl yn mwynhau’r gwasanaeth. 
Mae sawl cynnig wedi ei wneud ynglyn a sut y 
gellir cynyddu ymwybyddiaeth o’r isdeitlau ar 
alw, a bydd yr Awdurdod yn cadw llygad ar yr 
ymdrechion i wella ymwybyddiaeth ohonynt. 
Mae’r Awdurdod yn dal o’r farn y byddai cynnig 
isdeitlau Saesneg agored yn gyffredinol yn 
amharu ar fwynhad siaradwyr Cymraeg. 

Gostyngwyd rhywfaint ar y nifer o raglenni sy’n 
cynnig isdeitlau Cymraeg, gan mai gwan yw’r 
dystiolaeth o’r defnydd a wneir o’r cyfleustra 
yma. Byddwn yn parhau i arolygu defnydd a 
chost y gwasanaeth hwn hyd eithaf ein gallu. 

Fel a nodir uchod wrth drafod chwaraeon, 
cafwyd gwerthfawrogiad amlwg o’r polisi 
o gynnig trac sain Saesneg ar y botwm 
coch i gyd-fynd gyda rhai rhaglenni. Mae 
hon yn dechneg sy’n gweithio’n dda mewn 


perthynas a chwaraeon, ond hefyd yn gymorth 
i ehangu gwerthfawrogiad o’n rhaglenni o’r 
digwyddiadau cenedlaethol, megis y Sioe Fawr. 
Arian o ffynhonnell fasnachol sy’n talu am hwn, 
ac mae penderfyniadau i’w gynnig ai peidio yn 
seiliedig ar asesiad o’r cynnydd tebygol y gellir 
ei gael mewn incwm hysbysebion. 

Yn ystod y flwyddyn dechreuwyd gwasanaeth 
hynod o ddiddorol o’r enw Ti Fi a Cyw. Bwriad 
hwn yw galluogi rhieni neu ofalwyr di-Gymraeg, 
neu sy’n ddysgwyr, i gyd-wylio rhaglenni Cyw 
gyda phlant a chael cymorth i ddeall yr eirfa 
a ddefnyddir trwy ddilyn ffrwd trydar ar y we. 
Eisoes, mae’r defnydd yn cynyddu’n rheolaidd 
wrth i’r gair fynd ar led. 

Yn olaf, mae gwasanaeth arwyddo, sydd yn 
gymorth i’r trwm eu clyw, yn cael ei gynnig ar 
nifer cyfyngedig o raglenni, y tu allan i’r oriau 
brig. 

Gyda’i gilydd, mae’r ategolion hyn yn 
cynrychioli ymdrech sylweddol a safonol i 
gynyddu apel rhaglenni S4C, tra’n parchu’r 
amcan o ddarparu gwasanaeth Cymraeg 
unigryw. 


Learners 

It was S4C’s intention during the year to place 
a new emphasis on, and offer a better service 
for, those who are learning Welsh. Flowever, 
there was also a desire to ensure that the 
service did not duplicate or recreate activities 
that are already being undertaken by other 
public bodies in Wales. A strategy of producing 
multi-platform content was developed and S4C 
tried to offer entertainment and motivation for 
learners' development through the Hwb (Fflic) 
service. It was also the intention to broaden 
the channel’s reach by welcoming viewers who 
were re-engaging with the Welsh language. 
Discussions were held with Welsh for Adults 
tutors and officers, and the views of these 
partners about how S4C can best serve learners 
will have a strong influence on provision in the 
future. 

In a week of programmes in May, 
cariad@iaith:love4language (Fflic) was 
broadcast, and saw eight prominent stars that 
have links with Wales trying to learn as much 
Welsh as possible in one week. The purpose 
of the series is twofold - to entertain a wide 
audience, and also to create a desire to learn 
the language among non-Welsh speakers. It 
drew a good audience, with a total of 174,000 
tuning in to the series in Wales and 21,000 
additional viewers outside Wales. The use of 
social media such as Twitter, Facebook and 
YouTube, was an important element of the 
series, offering support for learners to improve 
their Welsh while viewing. 

Opening the door to a wide audience 

A variety of methods are used to make it 
possible for the largest possible number of 
viewers to enjoy the service. Subtitles open 
the door for non-Welsh speaking viewers 
and those who are hard of hearing. Subtitles 
for pre-recorded programmes are of a high 
standard, but the standard of subtitles for live 
programmes, such as sport, is occasionally 
criticised. It is clearly very difficult to translate, 
summarise and subtitle within a matter 
of seconds, but it can only be hoped that 
technological developments will serve to 
improve accuracy in due course. 

Many repeat showings of programmes carry 
burnt-in subtitles, while more than 80% of the 
remainder of the service offer English language 
subtitles on demand. Although somewhat 
lower than in the past, this still represents a 
high percentage of the service. Unfortunately, 


there are a large number of viewers, particularly 
those who are not regular viewers, who are 
still unaware of this convenient choice. This is 
a considerable barrier to the desire to ensure 
that as many people as possible enjoy the 
service. There have been several proposals for 
increasing awareness of on demand subtitles, 
and the Authority will keep an eye on efforts 
to improve awareness of them. The Authority 
is still of the view that offering burnt-in English 
subtitles more generally would impair Welsh- 
speakers’ enjoyment. 

There has been some reduction in the number 
of programmes that offer Welsh subtitles, 
due to the weak evidence of the usage of this 
facility. We will continue to review the usage 
and cost of this service to the best of our ability. 

As stated above in relation to sport, there 
was clear appreciation of the policy to offer 
an English soundtrack via the red button 
to accompany some programmes. This is a 
technique that works well in relation to sport, 
but it also helps to widen the appreciation of 
programmes from national events, such as 
the Royal Welsh Show. This is paid for from 
commercial income, and decisions regarding 
whether or not it will be offered are based on 
an assessment of the likely increase in income 
from adverts that can be generated. 

During the year an inovative service called Ti 
Fi a Cyw was launched. Its aim is to enable 
parents or carers who are non-Welsh speaking, 
or who are learners, to view Cyw programmes 
with children and receive help in understanding 
the vocabulary that is used by following 
a thread on Twitter. The usage is already 
increasing as people spread the word. 

Finally, a signing service, which supports people 
who are hard of hearing, is offered on a limited 
number of programmes, outside peak hours. 

Together, these ancillary components represent 
a significant and high-quality effort to increase 
the appeal of S4C's programmes, while 
respecting the objective of providing a unique 
Welsh service. 




26 


Y Mesuryddion Perfformiad 


Mae’r Awdurdod wedi cymeradwyo ystod eang o fesuryddion perfformiad sy'n cynnwys ffigurau gwylio a mesuryddion ansoddol sy’n cyflwyno darlun 
ehangach o ddefnydd ac effaith gwasanaethau S4C. 



Value 


Ensure that S4C's services provide value for 
money to the audience. 


Cyrhaeddiad yw’r term a ddefnyddir ar 
gyfer nodi faint o bobl unigol sy’n gwylio 
gwasanaethau S4C ar deledu (a lie nodir hynny, 
ar Iwyfannau eraill) dros gyfnod penodol. 

Mae’r mesur cyrhaeddiad safonol a ddefnyddir 
gan ddarlledwyr ym Mhrydain ar hyn o bryd 
yn gyfyngedig i wylio'r gwasanaeth teledu, 
ac nid yw’n cynnwys defnydd o gynnwys ar 
Iwyfannau digidol. Mae defnydd o gynnwys 
S4C ar Iwyfannau digidol yn ystyriaeth bwysig 
ac rydym yn adrodd ar hyn hefyd ar wahan. 


Mesur safonol y diwydiant teledu masnachol ar 
gyfer cyrhaeddiad yw'r nifer o bobl sydd wedi 
gwylio rhaglen am o leiaf 3 munud yn olynol 
mewn wythnos. Dyma’r mesur sydd wedi ei 
ddefnyddio gan S4C yn y gorffennol, ac sy’n dal 
i gael ei ddefnyddio gan ddarlledwyr megis ITV 
a Sky. Mae darlledwyr eraill hefyd yn defnyddio 
mesuryddion gwahanol. Er enghraifft, mae’r 
BBC yn defnyddio mesur o wylio am o leiaf 15 
munud yn olynol yn wythnosol, ac mae Channel 
4 yn defnyddio o leiaf 3 munud wythnosol a 15 
munud olynol misol. 


Mae’r Awdurdod o’r farn mai’r mesur o 3 
munud wythnosol sy’n parhau i fod y mesur 
mwyaf addas ar gyfer gwasanaeth teledu 
S4C, fel sianel sy’n darlledu hysbysebion, ond 
rydym hefyd am gyhoeddi a chadw llygad ar y 
wybodaeth am wylio’r sianel sy’n deillio o fesur 
gwylio dros gyfnodau eraill, gan gynnwys 15 
munud yn fisol, gan bod rhain oil yn cyfrannu 
at ddarlun cywir o’r defnydd a wneir o’r 
gwasanaeth gan ystod eang o wylwyr. 

(Darperir y data cyrhaeddiad gan BARB. Oni 
nodir yn wahanol, nid yw’r ffigurau cyrhaeddiad 
isod yn cynnwys defnydd ar-lein o gynnwys 
S4C) 


1. Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedd y nifer fwyaf posibi o ddefnyddwyr o fewn eu cynulleidfaoedd targed gan 
gynnwys holl wylwyr a siaradwyr Cymraeg. (Mae’r targed hwn yn cyfeirio at Gymru, ond byddwn yn adrodd yn 


ogystal ar ffigurau ar gyfer y DU). 


V///////M. 


m. 



Cyrhaeddiad Wythnosol 2009 -2012 



DU 

Cymru 


Reach is the term used to indicate how many 
individuals watch S4C’s services on television 
(and, where indicated, on other platforms) over 
a particular period. 

The standard reach measurement used by 
broadcasters in Britain is limited to television 
viewing and does not include use of content 
on digital platforms. The use made of S4C 
content on digital platforms is an important 
consideration and we also report on such usage 
separately. 


The standard reach indicator for the commercial 
television industry is the number of people 
who have watched a programme for at least 
3 minutes consecutively during a week. This is 
the measurement that has been used by S4C 
in the past and is still used by broadcasters 
such as ITV and Sky. Other measurements are 
also in use by different broadcasters. The BBC, 
for example, measures at least 15 minutes of 
consecutive viewing on a weekly basis and 
Channel 4 measures at least 3 minutes on a 
weekly basis and 15 consecutive minutes on a 
monthly basis. 


The Authority is of the view that the 3 
minute weekly measurement continues to 
be the most suitable measurement for S4C’s 
television service, as a channel that broadcasts 
adverts, but we will also publish and keep an 
eye on information relating to viewing the 
channel over other periods, including the 15 
minute monthly measurement, since these 
all contribute to a more accurate picture of 
the usage of the service by a wide range of 
viewers. 

(Reach data is supplied by BARB. Unless 
indicated otherwise, the reach figures below do 
not include online usage of S4C content) 


1. The S4C Services should seek to maximise their reach among target audience: 


speakers. (This target refers to Wales, bi 

W///I//I/L 


ve will also report on UK figures). 

fl 



Weekly Reach 2009 -2012 



UK 

Wales 

























3 minute 
weekly reach 

2012 

2011 

15 minute 
monthly reach 

2012 

2011 

Across the UK: 

576,000 

618,000 

Across the UK: 

698,000 

803,000 

In Wales: 

450,000 

474,000 

In Wales: 

584,000 

635,000 

Welsh speakers 
in Wales: 

216,000 

223,000 

Welsh speakers 
in Wales: 

265,000 

276,000 

WM/ 















































6 , 000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1 , 000,000 

0 



2009 


2010 


2011 


2012 


///lu allan 
Cymru 


Cyrhaeddiad blynyddol 3 munud 

(set y nifer o bobl unigol sydd wedi tiwnio mewn 
i wasanaeth S4C rywbryd yn ystod y flwyddyn) 


2012 


2011 


Ar draws y DU 5,267,000 5,261,000 
Yng Nghymru |l,935,000|2,007,000 


5m 


|3.3m 

6,000,000 -r 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 ////////// /// 


2 , 000,000 <; 

f///////////m 

1,000,000 


0 

2009 

///\M 

/^Outside of Wales 
Wales 
































34 


I 



Defnydd Ar-I 

2. Cynnydd o o leiaf 10% i wylio ar-lein i gynnwys S4C ar Iwyfi 

Mae’r defnydd o gynnwy: 
parhau yn ystod 2012. 

Cafwyd cynnydd eto yn 2012 yn y nifer 






Online Viewing Sessions 








10 uchaf Clic 

Mae’r isod yn nodi deg rhaglen fwyaf poblogaidd S4C ar Clic yn ystod 2012. 


1 

Rhaglen 

Ffilm Cvw: Y Raplvfr Coll ////////////////////////////////I/L 

Sesiynau 

Gwylio 

mv/710.299 

2 

Dwvlo’r Enfvs - Owen 

5,881 

3 

Eisteddfod vr Urdd 2012 - Pennod 2 

5,466 

4 

Bla Bla Blewoq - Pen-blwvdd blewoq Hapus 

5,392 

5 

Y Clwb Rvqbi - Leinster v Gweilch 

4,405 

6 

Octonots - Yr Octonots a'r For Gvllell 

4,296 

7 

Ben Dant - Ysqol Llandvsul 

4,281 

8 

Gwaith/Cartref - Pennod 8 

3,901 

9 

Eisteddfod Genedlaethol: Cvnqerdd Aqoriadol 

3,887 

10 

Octonots - Yr Octonots a’r Morfeirch Cari 

3,490 


(Ffynhonnell: Amazon Web Services) 


Defnydd o wefannau S4C 


Bu defnydd sylweddol i wefannau S4C yn ystod 2012. 

Dyma’r 10 safle we uchaf ar gyfer 2012 (gyda 2011 er cymhariaeth) 



h 


Top 10 programmes on Clic 


Listed below are the ten most popular S4C programmes on Clic during 2012. 


m 

Programme 

Ffilm Cvw: Y Raplvfr Coll 1////////////////////////////////////////1 

Viewing 

Sessions 

'/////////////i 10,299 

2 

Dwvlo’r Enfvs - Owen 

5,881 

3 

Eisteddfod vr Urdd 2012 - Pennod 2 

5,466 

4 

Bla Bla Blewoq - Pen-blwvdd blewoq Hapus 

5,392 

5 

Y Clwb Rvqbi - Leinster v Gweilch 

4,405 

6 

Octonots - Yr Octonots a’r For Gvllell 

4,296 


Ben Dant - Ysqol Llandvsul 

4,281 

8 

Gwaith/Cartref - Pennod 8 

3,901 

9 

Eisteddfod Genedlaethol: Cvnqerdd Aqoriadol 

3,887 

W/.'/ 

Octonots - Yr Octonots a’r Morfeirch Cari 

3,490 


(Source: Amazon Web Services) 


% 


Usage of S4C’s websites 


Substantial use was made of S4C’s websites during 2012. 

This is a list of the ten most visited websites during 2012 (together with 2011 for comparison): 








































































3. 80 rhaglen i gael cyr 


iad o dros 100,000 o wylwyr 


Mae’r Awdurdod yn awyddus i sicrhau fod nifer teilwng o raglenni yn rhoi cyfleoedd ar gyfer gwylio 
torfol yn ystod y flwyddyn, ond gan sicrhau nad yw hyn yn digwydd ar draul pwrpas darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus y sianel. 

Er mwyn ceisio dangos yr amrediad eang o genres a rhaglenni sy’n denu cynulleidfaoedd teilwng 
heb o anghenraid fod dros 100,000, nodir isod restr o raglenni mwyaf poblogaidd pob genre. 

i ystod 2012, cafodd 98 o raglenni S4C gynulleidfa o 100,000 o gyrhaeddiad 3 munud ne' 

' nifer yn ystod 2011 oedd 112. Chwaraeon a digwyddiadau yw’r genres mwyaf ami yma, oi 
obol y Cwm, rhaglenni o ddigwyddiadau'r haf, Jonathan a rhaglenni unigol megis y rhagl 
ary Speed hefyd yn cyrraedd y rhestr. 

’ rhaglen gafodd y gynulleidfa fwyaf oedd gem bel-droed rhwng Wrecsam a Brighton 
ghystadleuaeth Cwpan yr FA gyda chyfanswm cyrhaeddiad o 433,000 o wylwyr. 







The Authority is eager to ensure that a sizeable number of programmes provide opportunities 
to attract substantial audiences during the year, but to ensure that this is not achieved to the 
detriment of the public service purpose of the channel. 

In order to try and demonstrate the wide spectrum of genres and programmes that attract 
sizeable audience figures, not necessarily over 100,000, the most popular programmes in every 
genre are listed below. 

In 2012, 98 of S4C’s programmes achieved a 3 minute reach of 100,000 or over. There were 112 
such programmes in 2011. Sport and events are the most prominent genres, but Pobol y Cwm, 
programmes from summer events, Jonathan and one-off programmes such as the documentary 
about Gary Speed have also made the list. 

The FA Cup tie between Wrexham and Brighton achieved the largest audience with a total 
reach of 433,000 viewers. 



40 


10 Rhaglen uchaf S4C fesul genre yn 2012 
S4C Top 10 Programmes by genre in 2012 

Adloniant 

Entertainment 


Safle 

Rhaglen 

Dyddiad 

Cyrhaeddiad Miloedd 

Position 

Programme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Jonathan 

16/03/12 & 17/03/12 

168 

2 

Jonathan 

24/02/12 & 25/02/12 

105 

3 

Jonathan 

10/02/12 & 11/02/12 

90 

4 

Jonathan 

17/02/12 & 18/02/12 

88 

5 

Sioe Tudur Owen 

06/04/12 & 07/04/12 

86 

6 

Jonathan 

09/03/12 & 10/03/12 

85 

7 

Noson Lawen 

28/01/12 & 03/02/12 

84 

= 

Jonathan 

03/02/12 & 04/02/12 

84 

9 

Sioe Tudur Owen 

20/04/12 & 21/04/12 

83 

= 

Noson Lawen 

18/02/12 & 24/02/12 

83 


Celfyddydol 

Arts 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Gwvl Cerdd Dant 2012 

10/11/12 

98 

2 

Ysqoloriaeth Brvn Terfel 

14/10/12 

64 

3 

Gwvl Cerdd Dant 2012 

10/11/12 

49 

4 

Pethe 

23/04/12 & 28/04/12 
& 29/04/12 

44 

5 

Pethe 

02/08/12 & 04/08/12 
& 05/08/12 

42 

6 

Pethe 

02/07/12 & 07/07/12 

40 

'ft/////////. 

Pethe 

08/10/12 & 13/10/12 
& 14/10/12 

40 

8 

Sneb Yn Becso Dam 

18/08/12 & 24/08/12 

38 

9 

Ysqoloriaeth Brvn Terfel 

14/10/12 

37 

10 

Pethe 

02/04/12 & 07/04/12 
& 08/04/12 

34 

'/4J////////l 

Pethe 

17/09/12 & 22/09/12 



& 23/09/12_34 


Cerddoriaeth 

Music 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Brvn Terfel: Gwvl Y Bvd 

15/07/12 & 21/07/12 

120 

2 

Karl Jenkins: Uanqollen /12 

08/07/12 & 14/07/12 

116 

3 

Can 1 Gvmru 

04/03/12 & 04/03/12 

91 

4 

Cyngerdd Ysgol Glanaethwy: 
Dathlu 150 

11/02/12 & 12/02/12 

81 

= 

Deqawdau Dafvdd Iwan 

29/12/12 & 01/01/13 

81 

6 

Llais 1 Gvmru 

24/01/12 & 28/01/12 

69 

8 

Llais 1 Gvmru 

10/01/12 & 14/01/12 

66 

7 

Carvl O’r ‘Steddfod 

19/08/12 & 25/08/12 

65 

rf/ //////// / 

Only Men Aloud: 

Nadoliq Llawen 

29/12/12 

65 

10 

Llais 1 Gymru 

07/02/12 & 11/02/12 

64 

Chwaraeon 

Sport 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Cwpan Fa: 

Wrecsam V Briqhton 

18/01/12 

433 

2 

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 
Dan 20 (Cvmru V Ffrainc) 

16/03/12 & 18/03/12 

311 

3 

Y Clwb Rygbi 
(Gweilch V Sqarlets) 

26/12/12 

308 

4 

Y Clwb Rygbi 
(Gleision V Leinster) 

07/01/12 & 08/01/12 

299 

5 

Y Clwb Rygbi 
(Dreiqiau V Caeredin) 

18/02/12 & 19/02/12 

295 

6 

Y Clwb Rygbi 
(Gleision V Trevisio) 

22/09/12 & 23/09/12 

293 

7 

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 
Dan 20 (Cvmru V Yr Alban) 

10/02/12 & 12/02/12 

291 

8 

Y Clwb Rygbi 
(Dreiqiau V Gleision) 

15/09/12 & 16/09/12 

272 

9 

Y Clwb Rygbi 
(Gweilch V Munster) 

29/09/12 & 30/09/12 

267 

10 

Y Clwb Rygbi 
(Gweilch V Trevisio) 

31/03/12 & 01/04/12 

251 


41 


Crefyddol 

Religious 


Safle 

Position 

Rhaglen 

Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Y Gymanfa Ganu 

05/08/12 

74 

2 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 23/12/12 & 25/12/12 

73 

3 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 09/12/12 & 10/12/12 

72 

= 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 05/02/12 & 05/02/12 

72 

5 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 04/11/12 & 05/11/12 

70 

6 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 28/10/12 & 29/10/12 

65 

7 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 26/08/12 

62 

8 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 11/03/12 

61 

9 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 08/04/12 & 09/04/12 

60 

10 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 01/04/12 

59 

Meithrin 

Pre-School 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Sam Tan 

22/11/12 

29 

2 

Marcaroni 

21/06/12 

28 

3 

Y Dvwvsoqes Fach 

03/07/12 

24 

4 

Flafod Haul 

09/11/12 

21 

= 

Peooa 

04/10/12 

21 

6 

Cei Bach 

08/08/12 & 11/08/12 

20 

- 

Cwpwrdd Cadi 

07/05/12 

20 

= 

Nodi 

17/01/12 

20 

= 

Bla Bla Blewoq 

05/05/12 & 07/05/12 

20 


Ben A Mali A'u Byd Bach 

0 Hud 

12/04/12 

20 

- 

Octonots 

12/04/12 

20 

Digwyddiadau 

Events 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Eisteddfod Genedlaethol: 
Cvnqerdd Aqoriadol 

03/08/12 & 04/08/12 

127 

2 

Uanqollen /12 - Cor Y Bvd 

07/07/12 & 08/07/12 

124 

3 

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc: 
Diqwvddiadau 

17/11/12 

113 

4 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 

03/06/12 & 04/06/12 

112 

5 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 

08/06/12 

94 

6 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 

05/06/12 

86 

7 

Y Sioe /12 

25/07/12 

82 

8 

Y Sioe /12 

26/07/12 

80 

9 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 

05/06/12 

78 

10 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 

09/06/12 

74 

Dogfennau 

Documentaries 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Garv Speed: Arwr Cvmru 

27/12/12 & 31/12/12 

113 

2 

Cefn Gwlad 

14/02/12 & 19/02/12 

83 

3 

Mike Phillips 009 

02/02/12 

79 

4 

Caste II Howell 

02/07/12 

78 

5 

Cheltenham Cothi 

18/03/12 

73 

6 

Castell Howell 

09/07/12 

67 

7 

Cefn Gwlad 

02/01/12 & 03/01/12 

62 

8 

Prosiect: Rhvs Ifans 

03/01/12 

61 

9 

Cefn Gwlad 

12/11/12 & 16/11/12 & 18/11/12 

60 


Jonathan 50 

26/12/12 

60 


Cefn Gwlad 

21/02/12 & 26/02/12 

60 

Drama 

Drama 

Safle 

Position 

Rhaglen 

Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Teulu 

15/01/12 

78 

= 

Teulu 

08/01/12 

78 

= 

Teulu 

05/02/12 

78 

4 

Teulu 

22/01/12 

70 

5 

Teulu 

29/01/12 

69 

= 

Gwaith/Cartref 

22/04/12 

69 

= 

Gwaith/Cartref 

29/04/12 

69 

8 

Teulu 

11/03/12 

68 

9 

Teulu 

04/03/12 

64 

10 

Gwaith/Cartref 

01/04/12 

62 




































































































































42 


Drama leuenctid 

Youth Drama 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

1 Rownd A Rownd 

Dyddiad 

Date 

02/05/12 & 04/05/12 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

53 

= 

Rownd A Rownd 

09/04/12 & 13/04/12 

53 

3 

Rownd A Rownd 

02/07/12 & 08/07/12 

52 

4 

Rownd A Rownd 

16/01/12 & 20/01/12 

51 

5 

Rownd A Rownd 

24/09/12 & 30/09/12 

49 

6 

Rownd A Rownd 

24/12/12 & 30/12/12 

48 

= 

Rownd A Rownd 

06/02/12 & 10/02/12 

48 

,=/ / 

Rownd A Rownd 

18/01/12 & 20/01/12 

48 

'W///, 

Rownd A Rownd 

11/04/12 & 13/04/12 

48 

10 

Rownd A Rownd 

12/12/12 & 16/12/12 

47 

= 

Rownd A Rownd 

18/07/12 & 22/07/12 

47 


Ffeithiol 

Factual 

Safle 

Position 

Rhaglen 

Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

999: Ambiwlans Awyr Cymru 

02/04/12 & 04/04/12 
& 08/04/12 

65 

2 

999: Y Glas 

23/04/12 & 26/04/12 

56 

3 

999: Y Glas 

16/04/12 & 19/04/12 

52 

4 

Doctor Doctor 

10/05/12 & 15/05/12 

49 

5 

999: Ambiwlans Awyr Cymru 

19/03/12 & 21/03/12 
& 25/03/12 

45 

6 

999: Y Glas 

30/04/12 & 03/05/123 

9 

7 

999: Ambiwlans Awyr Cymru 

26/03/12 & 28/03/12 
& 01/04/12 

38 

8 

Doctor Doctor 

12/04/12 

36 

9 

Doctor Doctor 

04/09/12 & 05/09/12 

35 

= 

999: Y Glas 

20/09/12 & 23/09/12 

35 

Ffuglen 

Fiction 

Safle 

Position 

Rhaglen 

Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Hedd Wvn 

27/10/12 

52 

2 

Solomon A Gaenor 

24/11/12 

42 

3 

Tan Ar Y Comin 

17/06/12 

39 

4 

Rhosvn A Rhith 

03/11/12 

36 

5 

Eldra 

01/07/12 

27 

6 

Milwr Bychan 

04/11/12 

11 

Hamdden 

Flobbies/Leisure 

Safle Rhaglen 

Position Programme 

Dyddiad 

Date 

Cyrhaeddiad Miloedd 
Reach Thousands 

1 

Byw Yn Yr Ardd 

19/12/12 & 21/12/12 
& 22/12/12 

59 

2 

Bro: Llwybr Yr Arfordir 

07/05/12 & 10/05/12 
& 12/05/12 & 13/05/12 

56 

3 

Byw Yn Yr Ardd 

19/09/12 & 21/09/12 
& 23/09/12 

54 

w//////// 

Bro: Llwybr Yr Arfordir 

10/04/12 & 12/04/12 
& 14/04/12 

54 

5 

Bro: Llwybr Yr Arfordir 

03/04/12 & 05/04/12 
& 07/04/12 

53 

6 

Byw Yn Yr Ardd 

13/06/12 & 15/06/12 
& 16/06/12 

46 

7 

Dudley Yn Gwledda 

17/10/12 & 20/10/12 
& 21/10/12 

45 

8 

Straeon Tafarn 

06/01/12 & 10/01/12 

44 

9 

Byw Yn Yr Ardd 

20/06/12 & 22/06/12 
& 23/06/12 

39 

10 

Byw Yn Yr Ardd 

26/09/12 & 28/09/12 
& 30/09/12 

36 

¥/////////// 

Bro: Llwybr Yr Arfordir 

01/05/12 & 03/05/12 
& 05/05/12 

36 


43 


Materion Cyfoes a Newyddion 



Current Affairs & News 



Safle 

Rhaglen 

Dyddiad 

Cyrhaeddiad Miloedd 

Position 

Programme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Ffermio 

16/01/12 & 17/01/12 

56 

= 

Pawb A'i Farn 

16/02/12 

56 

3 

Ffermio 

23/04/12 & 29/04/12 

54 

4 

Ffermio 

05/11/12 & 06/11/12 & 11/11/12 

53 

5 

Ffermio 

08/10/12 & 09/10/12 & 14/10/12 52 

6 

Ffermio 

17/12/12 & 18/12/12 & 23/12/12 

51 

7 

Newyddion 

11/06/12 

50 

8 

Ffermio 

27/02/12 & 28/02/12 

49 

= 

Ffermio 

10/12/12 & 11/12/12 & 16/12/12 

49 

= 

Newyddion 

12/10/12 

49 

Operau Sebon 



Soaps 




Safle 

Rhaglen 

Dyddiad 

Cyrhaeddiad Miloedd 

Position 

Programme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Pobol Y Cwm 

11/12/12 & 12/12/12 




& 16/12/12 

139 

2 

Pobol Y Cwm 

25/01/12 & 26/01/12 




& 29/01/12 

118 

3 

Pobol Y Cwm 

26/01/12 & 27/01/12 




& 29/01/12 

113 

= 

Pobol Y Cwm 

19/01/12 & 20/01/12 




& 22/01/12 

113 

5 

Pobol Y Cwm 

02/03/12 & 04/03/12 

111 

6 

Pobol Y Cwm 

24/09/12 & 25/09/12 




& 30/09/12 

110 

7 

Pobol Y Cwm 

14/11/12 & 16/11/12 




& 18/11/12 

109 

= 

Pobol Y Cwm 

19/01/12 & 20/01/12 




& 22/01/12 

109 

9 

Pobol Y Cwm 

14/02/12 & 15/02/12 




& 19/02/12 

108 

= 

Pobol Y Cwm 

19/11/12 & 20/11/12 




& 25/11/12 

108 

= 

Pobol Y Cwm 

26/09/12 & 27/09/12 




& 30/09/12 

108 





Plant 




Children’s 




Safle 

Rhaglen 

Dyddiad 

Cyrhaeddiad Miloedd 

Position 

Programme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Spider-Man 

14/03/12 

30 

2 

Spvnibob Pantsqwar 

03/07/12 & 07/07/12 

20 

3 

Stwnsh Sadwrn 

10/03/12 

19 

= 

Stwnsh Sadwrn 

10/03/12 

19 

= 

Ffeil 

02/07/12 

19 

= 

Coqlnio 

05/06/12 

19 

7 

I’r Eithaf 

04/09/12 

18 

= 

Tag 

02/03/12 & 03/03/12 

18 

= 

Spvnibob Pantsqwar 

17/07/12 & 21/07/12 

18 

10 

Sawl Seren Sv' ‘Na? 

14/02/12 

17 

= 

Taq 

09/11/12 

17 

//4///z 

Meindia Dv Fusnes 

02/07/12 

17 










































































































44 


Sicrhau Gwerth am Arian 

4. Sicrhau bod gwasanaethau S4C yn darparu gwerth am arian i’r gynulleidfa. 


Gwerth am arian yw’r berthynas rhwng cost 
a pherfformiad S4C fel gwasanaeth ac fel 
sefydliad. 

Ar gyfer darlledwr cyhoeddus, mae hyn yn 
golygu darparu gwasanaeth cynhwysfawr o 
safon uchel ar deledu a chyfryngau digidol 
sy’n cael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi gan 
y gynulleidfa, gan wneud hynny mewn modd 
effeithlon o ran y defnydd o adnoddau ariannol. 

Blaenoriaeth gyntaf yr Awdurdod yw sicrhau 
bod S4C yn darparu gwasanaethau o ansawdd 
uchel, ar deledu a llwyfannau perthnasol yn y 
cyfryngau digidol, sy'n cwrdd ag anghenion ei 
chynulleidfa. Mae hefyd yn bwysig i sicrhau bod 
y buddsoddiad yng ngwasanaethau S4C yn rhoi 
gwerth priodol am arian. 

Mae’n amcan strategol gan Awdurdod S4C 
i sicrhau bod y canran uchaf posibl o incwm 
cyhoeddus S4C yn cael ei wario ar raglenni 
a chynnwys. Elfen arall o hyn yw sicrhau fod 
costau rhedeg sefydliad S4C, h.y. y gorbenion, 
yn parhau i fod yn ganran fechan o wariant S4C. 

Yn ogystal a gosod blaenoriaethau a thargedau 
ar gyfer buddsoddiad S4C mewn rhaglenni a 
chynnwys, ac felly sicrhau perfformiad ariannol 
S4C, mae’r Awdurdod hefyd am sicrhau (drwy’r 
mesuryddion perfformiad a nodir uchod) 
fod y buddsoddiad hwn yn dwyn ffrwyth, ac 
yn apelio at gynulleidfa eang yng Nghymru, 
trwy’r DU a thu hwnt i hynny (lie mae hawliau’n 
caniatau). 

Mae’r Awdurdod yn falch o’r camau pwysig 
sydd wedi eu cymryd, ac yn credu bod S4C 
yn darparu gwerth am arian, ac mai man 
welliannau fydd i’w cael yn y dyfodol o ran 
cynyddu gwerth am arian ac effeithlonrwydd 
ariannol. 0 ystyried effeithlonrwydd presennol 
y sianel, mae’n bosibl iawn y byddai unrhyw 
doriadau pellach yn effeithio ar gyllideb 
cynnwys S4C, ac yn y pen draw yn cael effaith 
gweladwy ar wasanaeth S4C. 

Sut i fesur Gwerth am Arian? 

Mae Awdurdod S4C wedi datblygu nifer o 
ddulliau o asesu’r gwerth am arian y mae S4C 
yn ei gyflawni, a chyflwynir nifer o ddulliau yn 
yr adroddiad hwn, gan gynnwys: 

Perfformiad ariannol a chynulleidfa S4C, 

Gwerth fesul genre, 

Dosraniad gwariant S4C, 

Asesiad o gost cynnwys S4C fesul 
awr/genre, 

Effaith Economaidd S4C, 

Buddsoddiad S4C ar draws Cymru, a 
Strategaeth Fasnachol S4C. 


Value for money is the relationship between 
S4C’s cost and performance as a service and as 
an organisation. 

For a public service broadcaster, this means 
providing a comprehensive service of a high 
standard on television and digital media which 
is used and appreciated by the audience, and 
doing so in an efficient manner in terms of the 
use of financial resources. 

The Authority’s first priority is to ensure 
that S4C provides a high-quality service, on 
television and relevant digital media platforms, 
which meets the needs of its audience. It is 
also important to ensure that the investment 
in S4C’s services delivers appropriate value for 
money. 

It is a strategic objective for the S4C 
Authority to ensure that the highest possible 
percentage of S4C’s public income is spent on 
programming and content. Another element of 
this is to ensure that the costs of running S4C 
as an organisation, i.e. the overheads, continue 
to be a small percentage of S4C’s expenditure. 

In addition to setting priorities and targets 
for investment by S4C in programming and 
content, and therefore ensure S4C’s financial 
performance, the Authority also wishes to 
ensure (through the performance measures 
outlined above) that this investment bears 
fruit, and appeals to a wide audience in Wales, 
throughout the UK and further afield (where 
rights permit). 

The Authority is satisfied with the important 
steps that have been taken, and believes that 
S4C provides value for money, and that only 
minor improvements will be identified in the 
future in terms of increasing value for money 
and financial effectiveness. Given the channel's 
current efficiency, there is a distinct possibility 
that any future cuts would impact on S4C’s 
content budget and, ultimately, would have a 
visible impact on S4C’s service. 

How to measure Value for Money? 

The S4C Authority has developed a number 
of methods for assessing the value for money 
that S4C delivers, and several methods are 
presented in this report, including: 

• S4C’s audience and financial performance, 
Value by genre, 

Distribution of S4C’s expenditure, 

• Assessment of S4C’s content cost per 
hour/genre, 

• S4C’s Economic Impact, 

S4C’s investment across Wales, and 

• S4C’s Commercial Strategy. 


45 


4. Ensure that S4C’s services provide value for money to the audience. 


Perfformiad Ariannol a Chynulleidfa S4C 
S4C’s Audience and Financial Performance 


Mae incwm DCMS wedi 
gostwng o £101m yn 2009 i 
£83m yn 2012. Mae Cyllideb 
Cynnwys S4C wedi gostwng 
o £82.3m yn 2009 i £67.9m 
yn 2012. 

DCMS income has reduced 
from £101m in 2009 to £83m 
in 2012. S4C’s Content Budget 
has reduced from £82.3m in 
2009 to £67.9m in 2012. 



Roedd cyrhaeddiad drwy’r DU 
yn 2012 yn 576k, sy’n uwch 
na’r ffigwr ar gyfer y cyfnod 
cyn y newid i ddigidoi o 551k 
yr wythnos yn 2009. 

Mae cyrhaeddiad Cymru hefyd 
yn parhau yn sefydlog dros 
y cyfnod ar 450k yn 2012 o’i 
gymharu gyda 449k yn 2009. 

UK-reach in 2012 was 576k, 
higher than the pre-analogue 
switch-off figure of 551k per 
week in 2009. Wales reach has 
also remained relatively stable 
at 450k in 2012 compared 
with 449k in 2009. 



Mae Cost Yr Awr rhaglenni 
a gomisiynir gan S4C wedi 
gostwng yn sylweddol flwyddyn 
ar flwyddyn ers 2009 o £52.7k i 
£37k yn 2012. 

The Cost Per Hour of S4C’s 
commissioned content has 
reduced significantly year-on- 
year since 2009 - from £52.7k to 
£37k in 2012. 



Mae Cost Yr Awr holl oriau darlledu 
S4C wedi gostwng yn sylweddol 
o 31% o £16.4k yn 2009 i £11.2k yn 
2012 . 

The Cost Per Hour of S4C’s total 
transmission hours has reduced 
significantly by 31% from £16.4k in 
2009 to £11.2k in 2012. 



£ 10,000 


2009 


2010 


2011 


2012 




















46 


47 


Gwerth a defnydd fesul Genre 
yn 2012 MBrnSm 


Value and usage by Genre 

in 2012'iiiliil 


Mae’r graff isod yn dangos y berthynas 
rhwng (i) cyfanswm y buddsoddiad ariannol 
gwreiddiol a wneir ym mhob genre gan S4C, 

(ii) cyfanswm y nifer o oriau a ddarlledir fesul 
genre a (iii) y defnydd meintiol o gynnwys S4C. 
Mynegir cyfanswm y defnydd o’r cynnwys (h.y. 
cyfanswm y gwylio ar gyfer rhaglenni ym mhob 
genre) fel maint pob cylch. Mae’r cylchoedd yn 
cynrychioli’r nifer o funudau o gynnwys S4C a 
wyliwyd ar y teledu drwy’r DU yn ystod 2012. 

0 fewn un sianel deledu, mae gan S4C, fei 
darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, ddyletswydd 
i ddarparu amrediad eang o raglenni a 
chynnwys safonol ar gyfer ei chynulleidfa. 

Mae disgwyl i’r cynnwys hyn apelio at ddant 
cynulleidfa eang iawn ar draws nifer fawr o 


genres. Mewn sefyllfa o’rfath, mae’n anochel 
na fydd pob rhaglen yn denu cynulleidfaoedd 
torfol sylweddol. 

Mae gofyn felly i S4C fuddsoddi mewn genres 
na fydd o bosibl yn denu’r cynulleidfaoedd 
mwyaf. Ar yr un pryd bydd buddsoddiad mewn 
genres eraill yn creu cynulleidfaoedd mwy ac 
felly yn diwallu canfyddiad gwahanol o ran 
gwerth. 

Mae dyletswydd y sianel i ddarparu amrediad 
eang o gynnwys yn rhoi cyd-destun i asesu 
‘gwerth’ gwasanaeth S4C. 


Ceir rhagor o wybodaeth am fuddsoddiad S4C 
yn y gwasanaeth rhaglenni yn yr adroddiad 
Gwariant yn y Datganiad Ariannol. 


The graph below shows the relationship 
between (i) the total initial financial investment 
made by S4C in each genre, (ii) the total 
number of hours broadcast per genre and (iii) 
the quantitative usage of S4C’s content. The 
total usage of the content (i.e. the total viewing 
for programmes in each genre) is expressed by 
the size of each circle. The circles represent the 
number of minutes of S4C’s content that were 
viewed on television throughout the UK during 
2012 . 

Within one television channel, S4C, as a public 
service broadcaster, has a duty to provide a 
broad range of high-quality programmes and 
content for its audience. This content must 
appeal to a very wide audience across a large 


number of genres. In such a situation, it is 
inevitable that not all programmes will draw 
substantial mass audiences. 

Put simply, S4C has to invest in public service 
genres that may not always gain the highest 
viewing figures. Conversely financial investment 
in other genres may generate greater audience 
and therefore a different conception of value. 

This duty to provide a broad range of content 
provides context for the assessment of the 
’value’ of S4C’s service. 


ro 

g 

Q) 

6 


cu 

c 

cu 

CD 


o 

T3 

"D 

'CD 

CD 

~0 

TO 

~o 

TJ 

O 

in 

TD 

~o 

Z3 

CO 


£18,000,000 



£ 10 , 000,000 


£ 8 , 000,000 


£ 6 , 000,000 


£4,000,000 


£ 2 , 000,000 


£ 


0 







Materion 
Cyfoes 

Current Affairs 


500 




Ffeithiol 

Factual 




1,000 


1,500 


2,000 


d 

■ 

k 

1 . 

Plant 

Childrens 

■ 



w 


2,500 


Further information on S4C’s investment in 
the programming service can be found in 
the Expenditure report in the Statement of 
Accounts. 


Cyfanswm oriau darlledu fesul genre / Total broadcast hours per genre 



























48 


m. 

Mae’r siart isod yn dangos dyraniad gwariant S4C yn ystod 2012 gan nodi fod mwyafrif gwariant 
S4C yn cael ei fuddsoddi’n uniongyrchol yn rhaglenni a chynnwys S4C (sef buddsoddiad yn y sector 
gynhyrchu yng Nghymru). 

Ceir rhagor o wybodaeth am wariant S4C yn y Gyfrif Elw a Cholled Cyfun yn y Datganiad Ariannol. 


O Rhaglenni a gomisiynwyd gan S4C 

• Costau’n ymwneud a’r Gwasanaeth 
Rhaglenni 

• Costau gweithredu a gweinyddu 



77% o wariant cronfa gyhoeddus S4C wedi ei 
fuddsoddi mewn rhaglenni a 
gomisiynwyd. 

19% yn ymwneud a chostau yn cynnwys 

costau technegol (er enghraifft, darlledu, 
dosbarthu a throsglwyddo), 
gwasanaethau mynediad (megis isdeitlo 
a sain ddisgrifio), cyfathrebu a marchnata, 
ymchwil, costau comisiynu a 
thrwyddedau darlledu. 

4% o gronfa gyhoeddus S4C yn cael ei wario 
ar gostau gweithredu a gweinyddu - h.y. 
gorbenion. 


Cost yr Awr Cynnwys S4C 

Mae’r siart yn dangos fod cost yr awr ar gyfer 
holl oriau darlledu cynnwys S4C wedi gostwng 
31% o £16,374 yn 2009 i £11,201 yn 2012. 


49 


Allocation of S4C’s Income and Expenditure 

The chart below shows the allocation of S4C’s expenditure during 2012 and indicates that the 
majority of S4C’s expenditure is invested directly in S4C’s programmes and content (which is 
investment in the production sector in Wales). 

More information on S4C’s expenditure can be found in the Consolidated Profit and Loss Account 
in the Statement of Accounts. 


O Programmes commissioned by S4C 

• Costs associated with the 
Programme service 

• Operational and administration costs 


£17,000 

£16,000 

£15,000 

£14,000 

£13,000 

£ 12,000 

£ 11,000 

£ 10,000 


//#/#////, 

m. 

m 

m 



111 

m 

'MM/ 


M 

m 

m. 


M 


M 


jjf 

m 

m 

■ 

2009 

2010 

2011 

2012 


77% of S4C's public fund expenditure was 
invested in commissioned programmes. 

19% related to costs including technical costs 
(such as playout, distribution and 
transmission), access services (such as 
subtitling and audio description), 
communications and marketing, research, 
commissioning costs, and broadcast 
licences. 

4% of S4C’s public fund expenditure related 
to operational and administration costs - 
i.e. overheads. 


S4C’s Content Cost Per Hour 

The chart shows that the cost per hour of all 
broadcast hours of S4C’s content has decreased 
31% from £16,374 in 2009 to £11,201 in 2012. 














50 


Mae’r dadansoddiad isod yn dangos yr hyn sy'n cael ei wario, ar gyfartaledd ar gyfer pob awr, ar wahanol fathau o raglenni newydd a gomisiynir 
gan S4C. Mae’r amrediad eang o gostau yn adlewyrchu natur y genres penodol, am amrediad y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu. 


Ffeithiol Cyffredinol 


Materion Cyfoes 


Crefydd 


Cerddoriaeth ysgafn/Adloniant 


Cerddoriaeth a’r Celfyddydau 



U//!/ 

2009 

/// 

2010 

/// 

2011 

/// 

2012 


Cost yr awr 



2012 

2011 

2010 

2009 

Ffeithiol Cvffredinol 

£ 24,865 

£50,715 

£33,657 

£36,863 

Materion Cvfoes 

£ 30,759 

£32,900 

£37,995 

£35,245 

Chwaraeon 

£ 35,339 

£58,320 

£48,899 

£60,709 

Crefydd 

£ 47,105 

£47,207 

£50,799 

£49,345 

Drama 

£ 150,040 

£188,600 

£196,969 

£207,174 

Plant 

£ 11,938 

£21,940 

£27,750 

£37,421 

Cerddoriaeth vsqafn/Adloniant 

£ 54,337 

£71,490 

£56,396 

£75,434 

Cerddoriaeth a’r Celfvddvdau 

£ 31,473 

£53,890 

£38,104 

£38,788 


51 

The analysis below shows the average expenditure per hour on different types of new programmes 
commissioned by S4C. The broad range of costs reflects the nature of the specific genres, and the 
range of the service provided. 


General Factual 


Sport 


Religion 


Light Music / Entertainment 




'mm 


2010 


2011 


2012 


Cost per hour 



2012 

2011 

2010 

2009 

General Factual 

£ 24,865 

£30,715 

£33,657 

£36,863 

Current Affairs 

£ 50,739 

£32,900 

£37,995 

£35,245 

Sport 

£ 55,339 

£38,320 

£48,899 

£60,709 

Reliqion 

£ 47,103 

£47,207 

£50,799 

£49,345 

Drama 

£ 150,040 

£188,600 

£196,969 

£207,174 

Childrens 

£ 11,958 

£21,940 

£27,750 

£37,421 

Liqht Music / Entertainment 

£ 54,537 

£71,490 

£56,396 

£75,434 

Music & Arts 

£ 51,475 

£33,890 

£38,104 

£38,788 












































52 


mMMiscmjam taidd W MM M 

Mae darparu gwerth am arian hefyd yn golygu sicrhau fod buddsoddiad S4C yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn cael yr effaith economaidd 
fwyaf posibl. Mae’r buddsoddiad sylweddol sy’n cael ei wneud gan S4C yn ei dro yn creu swyddi mewn cwmni'au a’r gadwyn gyflenwi mewn 
ardaloedd ar draws Cymru. 


Roedd bob £1 a fuddsoddwyd gan S4C yn y diwydiannau creadigol yng 
Nghymru yn werth bron i £2 (£1.95) i economi Cymru yn ystod 2012. 

£124.3m 

o wariant ychwanegol yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn sgfl buddsoddiad S4C yn 
2012 . 


Mae gwaith ymchwil gan Arad Research Cyf a gomisiynwyd gan S4C yn nodi bod buddsoddiad 
S4C o £63.7m yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn gyfrifol am greu gwariant ychwanegol 
o dros £60m yn 2012 yn economi Cymru a chyfanswm effaith economaidd ar y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn 2012 o £124.3m. 



Buddsoddiad ar draws Cymru yn 2012 


Mae S4C yn buddsoddi ac yn comisiynu cynnwys gan gwmniau ar draws Cymru. Mae hyn 
yn golygu fod effaith economaidd S4C yn cael ei ledaenu mewn cymunedau yng Ngogledd, 
Gorllewin a De Ddwyrain Cymru. 



53 


mic lm 

Providing value for money also means ensuring that S4C’s Investment in the creative industries in Wales has the greatest possible economic impact. The 
significant investment made by S4C, in turn, creates jobs in companies and within the supply chain in areas across Wales. 



Every £1 invested by S4C in the creative industries in Wales was worth 
nearly £2 (£1.95) to the economy of Wales in 2012. 

£124.3m 

of additional spending in the creative industries in Wales as a result of S4C’s investment in 2012. 


Research by Arad Research Cyf commissioned by S4C shows that S4C’s investment of £63.7m in 
the creative industries in Wales is responsible for creating additional spend of over £60m in 2012 
in the Welsh economy and a total economic impact on the creative industries in Wales in 2012 of 
£124.3m. 


Investment across Wales in 2012 


S4C invests in and commissions content from companies across Wales. This means that the 
economic impact of S4C is spread within communities in North, West and South East Wales. 



54 


MratMaEfJwasjmG^^ 

Yn ogystal a lleihau a rheoli gwariant ar orbenion S4C, mae’r Awdurdod hefyd yn awyddus i ystyried dulliau o ddefnyddio pwerau statudol 
masnachol S4C er mwyn creu incwm ychwanegol ar gyfer y sianel. 



Mae gan S4C ffynonellau incwm masnachol eisoes, ac mae'r rhain yn cynnwys incwm o werthiant 
hysbysebion a rhai rhaglenni a chyfleoedd er mwyn noddi rhaglenni. 

Yn 2012 gwelwyd perfformiad addawol ar gyfer gwerthiant hysbysebion ar y sianel, a chyflwynwyd 
hysbysebion i wefan s4c.co.uk am y tro cyntaf. Cafwyd cynnydd hefyd yn y nifer o hysbysebwyr 
oedd yn dewis hysbysebu trwy gyfrwng y Gymraeg, o 22 yn 2011 i 46 yn 2012. 

46 cwmni yn hysbysebu yn Gymraeg yn 2012 


Yn ystod 2012 gofynnodd yr Awdurdod i Fwrdd Masnachol S4C ddatblygu strategaeth newydd er 
mwyn defnyddio asedion masnachol S4C i gynhyrchu ffynonellau incwm hir dymor newydd ar gyfer 
y sianel. 

Mae’r gwaith gan y Bwrdd Masnachol o baratoi strategaeth yn parhau. Eisoes mae nifer o fentrau 
newydd wedi eu cyhoeddi gan gynnwys sefydlu cronfeydd Cyd-Gynhyrchu a Digidol. 

mrmr/JmJ/rWImJrfJJ//'/ /// ///// /// /////// ////// // /////// //////////////// ///// 

Mae S4C Masnachol wedi neilltuo Elm y flwyddyn am gyfnod o 4 blynedd i’w fuddsoddi mewn 

cyd-gynyrchiadau i’w darliedu ar S4C, cynyrchiadau ar gyfer S4C wedi’u cydgyllido, cynnwys neu 
fformatau i S4C sydd a photensial masnachol ac ar gyfer masnacheiddio cynnwys S4C neu frandiau 
a chymeriadau cysylltiedig. 

Amcanion y gronfa yw creu elw masnachol ar fuddsoddiadau S4C Masnachol, a denu cyllid 
ychwanegol o ffynonellau gwahanol ar gyfer cynnwys. 

(Ceir rhagor o wybodaeth am y Gronfa Gyd-Gynhyrchu ar safle we Cynhyrchu S4C 
http://www.s4c.co.uk/cynhyrchu) 


Yn 2012 ymrwymodd y Gronfa i fuddsoddi mewn nifer o gynyrchiadau, gan gynnwys prosiect 
Y Gwyll / Hinterland, cyfres ddrama dditectif gan Fiction Factory. 

Mae’r prosiect uchelgeisiol hwn yn gyd-gynhyrchiad cefn-wrth-gefn Cymraeg a Saesneg rhwng 
Cronfa Cyd-Gynhyrchu S4C, Tinopolis a’r dosbarthwr ALL3MEDIA International. Bydd yn cael ei 
ddarlledu ar S4C yn 2013 ac ar BBC Cymru a BBC4 yn 2014. Mae ALL3MEDIA eisoes wedi gwerthu’r 
ddrama i’r darlledwr o Ddenmarc DR. 

htj/mjjffffjimjj /////////////////////////////////////////J////////J////////////////////// 

Mae S4C Masnachol hefyd wedi neilltuo Elm y flwyddyn am gyfnod o 4 blynedd i’w fuddsoddi 
mewn prosiectau digidol. 

Nod y gronfa yw cefnogi cynnyrch a gwasanaethau creadigol newydd ar draws llwyfannau, 
dyfeisiadau a sianeli digidol, gyda’r amcan o gyfoethogi darpariaeth S4C i’r gwylwyr a chodi arian 
masnachol. (Ceir rhagor o wybodaeth am y Gronfa Ddigidol ar safle we Cynhyrchu S4C 
http://www.s4c.co.uk/cynhyrchu) 


Yn 2012 ymrwymodd y Gronfa i werth mwy na £600k o fuddsoddiadau. 


55 


^tial Strategy////^^ 

In addition to reducing and managing spending on S4C’s overheads, the Authority is also eager to 
consider ways of using S4C’s statutory commercial powers in order to generate additional income 
for the channel. 



S4C already has commercial sources of income, and these include income from airtime sales and 
some programme sales and opportunities to sponsor programmes. 

In 2012 the performance of airtime sales was promising, and advertisements were introduced to the 
s4c.co.uk website for the first time. There was also an increase in the number of advertisers who 
chose to advertise through the medium of Welsh, from 22 in 2011 to 46 in 2012. 

46 companies advertising in Welsh in 2012 


During 2012 the Authority asked S4C’s Commercial Board to develop a new strategy in order to use 
S4C’s commercial assets to generate new long-term sources of income for the channel. 

Work by the Commercial Board to prepare a strategy is still on-going. A number of new initiatives 
have already been announced, including the establishment of Co-production and Digital Funds. 

fJ//liJJfJmJ/JmMjlW// ///// /// // ///// / // /// // / // /// / ////// // 

S4C Masnachol has allocated Elm a year for a period of 4 years to be invested in co-productions 
for broadcast on S4C, productions for S4C that are jointly funded, content or formats for S4C that 
have a commercial potential and the commercialisation of S4C content or associated brands and 
characters. 

The objectives of the fund are to create commercial returns on investments by S4C Masnachol and 
to attract additional funding for content from different sources. 

(Further information about the Co-production Fund can be found on the S4C Production website 
http://www.s4c.co.uk/production/rm/index/language/eng/) 


In 2012 the Fund committed investment in a number of productions, including the project 
Y Gwyll / Hinterland, a detective drama series by Fiction Factory. 

This ambitious project is a co-production, shot back-to-back in Welsh and English, between S4C’s 
Co-production Fund, Tinopolis and the distributor ALL3MEDIA International. It will be broadcast 
on S4C in 2013 and on BBC Wales and BBC4 in 2014. ALL3MEDIA has already sold the drama to 
Danish broadcaster DR. 

W/mr/rff/m /////////////////////////////////////////////////////////////// /////// //J ////////// 

S4C Masnachol has also allocated Elm a year for a period of 4 years to be invested in digital 
projects. 

The aim of the fund is to support new creative products and services across digital platforms, 
devices and channels, with the objective of enriching S4C’s provision for the viewers and raising 
commercial funds. 

(Further information about the Digital Fund can be found on the S4C Production website 
http://www.s4c.co.uk/production/rm/index/language/eng/) 


In 2012 the Fund allocated more than £600k of investments. 


78 


77 


z*******«*>*********$***^ 

z************************^ 

Z***************************' 

//////////////////////////// 

z************************^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

zS**************************' 

z************************^ 

//////////////////////////// 

/************************5^ 

z*5*J*S*******$*********^ 

.4***************?*******^ 

z*************************^ 

//////////////////////////// 

z*********************^*^ 

/4***********************^ 

z*$*$$**$$***S***S*******^ 

//////////////////////////// 

z***************************' 

z************************^ 

//////////////////////////// 

,4***********************^ 

//////////////^^^ 

//////////////////////////// 

z************************^ 

z***************************' 

z**********$********J****^ 

z*************************^ 

z*$**********************^ 

//////////////////////////// 

z***************************' 

z************************^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 



z************************^ 

z*****£***«************^ 

z*********$*******$$*****^ 

/////////////M^^ 

z*********************^ 

z***************************' 

z**********************;*^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

////////////////////^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

/J***$$******$$$****5tf*S*^ 

/////////////////////////M 

z*********$*******$$*****^ 

////////////////////^^^ 

z$fltf***Stf*****tf******^ 

z*5^******************^ 

//////////////M^^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

////////////////M 

z***********************^ 

z*******>****************^ 

/J*****^***tf******$S*^ 

///////////////////////////^ 

z******************$****^ 

///////////////M 

z$*******tftf****tf******^ 

//////////////////////////tf 

z0**$*0********$****$$*^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

////////////////M 

z***********************^ 

_ 



S4C 


Sianeli 

eraill 


S4C 


Sianeli 

eraill 


Siaradwyr Cymraeg 


Holl wylwyr 


Defnyddir mesur gwerthfawrogiad o raglenni 
S4C fel sail i fesur ansawdd y gwasanaeth. 
Cyfeirir at y mesur hwn fel mesur Al’ 
(“Appreciation Index”) - sgor allan o 100. 

Mae’r mesur Al yn rhoi asesiad ansoddol 
o berfformiad rhaglenni ar y gwasanaeth 
teledu, ac yn cynorthwyo’r Awdurdod i asesu 
perfformiad gwasanaeth S4C yn ei gyfanrwydd 
ac o ran genres penodol. 

Mae’r trin a thrafod am gynnwys S4C ar 
blatfformau digidol hefyd yn rhoi arwydd o 
werthfawrogiad y gynulleidfa. 

Yn ystod 2012, fe gafodd rhaglenni Cymraeg 
S4C sgor gwerthfawrogiad cyfartaledd o 78 
ymysg siaradwyr Cymraeg tra cafodd sianeli 
eraill (BBC1, BBC2 ac ITV1 yng Nghymru) sgor 
oil. 


Ymysg Holl Wylwyr mae’r sgoriau ar gyfer S4C 
a sianeli eraill yn gyfartal gyda sgor o 78. 


- 


Gwerthfawrogiad uchaf i raglenni yn ystod 2012 


Nodir isod y rhaglenni sydd wedi derbyn sgor Al o 80 neu fwy yn ystod 2012. 


Rhaglen 


Sgor Gwerthfawrogiad 
(Siaradwyr Cymraeg) 


Pethe: Y Babell Len 

91 

Degawdau Dafydd Iwan 

88 

CWPAN LV: Scarlets v Gwyddelod Llundain 

87 

Cyngerdd yr Urdd 

84 

Cerdyn Nadolig Aled 

84 

Y Sioe 12 (rhaglenni’r prynhawn) 

84 

Y Sioe 12 (rhaglenni'r bore) 

84 

Cwpan LV : Gweilch v Dreigiau 

84 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 (prynhawn) 

84 

999: Ambiwlans Awyr Cymru 

83 

Mamwlad 

83 

Lleisiau’r Ail Ryfel Byd 

83 

Antur Y Gorllewin 

83 

Y Sioe 12 (hwyr y nos) 

83 

Gwreiddiau: Murray the Hump 

82 

Ffermio 

82 

Y Clwb Rygbi 

82 

ll^!!!//iJ/ !///,,///,,,!///////,///,! 

/ Ntfi 

Yn Fyw o Acapela 

82 

Eisteddfod Yr Urdd_2012 (bore) 

Mm 

Teulu 

81 

Penawdau Newyddion (10yh-12yb) 

81 

Y Sioe 12 (uchafbwyntiau'r nos) 

81 

Cwpan Heineken - 

j/l/lm 

Llais 1 Gymru 

81 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 


(uchafbwyntiau hwyr yjnos)_ 

81 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 

81 

Cefn Gwlad 

81 

Pobol y Cwm Omnibws 

80 

Only Kids Aloud 

80 

Newyddion a Chwaraeon 

80 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 


(uchafbwyntiau'r nos)_ 

80 

Newyddion - Sul (prynhawn) 

80 

Rygbi: Awstralia v Cymru 

80 

(Ffynhonnell: Kantar Media) 



78 


77 


z*********************$*$^ 

//////////////////////////// 

,«$***$$$***5*J$*****J**^ 

//////////////////////////// 

z*$$**$$$**$*****J*****$*^ 

z******<****************^ 

z*$$$**$****^*>****$2^ 

z***************************' 

,«$***$$***$**J******J***^ 

z*********************$**^ 

z*$$$*$$$**$***<^***S*^ 

z***************************' 

//////////////////////////// 

/***fctf********$******<s^ 

z***************************' 

z****$$$***$**J$*****J**^ 

z***************************' 

//////////////////////////// 


S4C 


Other 

channels 


Welsh speakers 


//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

z*****************«***f**5**' 

//////////////////////////// 

z****$*****$**atf*****W^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

z*********************5**^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

z***************$********^ 

//////////////////////////// 

z****************5*0****^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

z***************************' 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

z***********$**$$*$0^^ 

//////////////////////////// 

z*****************«***f*$^ 

//////////////////////////// 

////////////////////////^^^^ 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

_ 


S4C 


Other 

channels 


All viewers 


An appreciation measure of S4C’s programmes 
is used as a means of measuring the quality of 
the service. This measure is referred to as an Al’ 
(“Appreciation Index”) - a score out of 100. 

The Al measure gives a qualitative assessment 
of the performance of programmes on the 
television service, and assists the Authority in 
assessing the performance of S4C’s service in 
its entirety and that of specific genres. 

The discussions about S4C’s content on digital 
platforms also give an indication of audience 
appreciation. 

In 2012, S4C’s Welsh language programmes 
achieved an average appreciation score of 78 
amongst Welsh speakers, compared with a 
score of 77 for other channels (BBC1, BBC2 and 
ITVI in Wales). 


Amongst All Viewers the scores for S4C and 
other channels are equal with a score of 78. 


To 


Appreciation score 
(Welsh speakers) 


Top appreciation scores for programmes in 2012 

The list below notes the programmes that achieved an Al score of 80 or more during 2012. 

WMSilBm, 

' nfRWmnm n m n ! 

Pethe: Y Babell Len : >//// ///////////// / 

Degawdau Dafydd Iwa n //////II ///////// ///////, 

CWPAN LV: Scarlets v Gwyddelod Llundain 
Cyngerdd yr Ur dd '/////////////J/////////////J/JJ 1 

Cerdyn Nadolig Aled 

Y Sioe 12 (afternoon programmes) 

Y Sioe 12 (morning programmes) 

Cwpan LV : Gweilch v Dreigiau 
Eisteddfod Yr Urdd 2012 (afternoon) 

999: Ambiwlans t^i/$Mm//////I 
Mamwlad 

Lleisiau’r Ail Ryfel Byd 
Antur Y Gorllewin 

Y Sioe 12 (late evening)____ 

Gwreiddiau: Murray the Hump 
Ffermio [//////////////////////////////// /////i 

Y Clwb Rygbi 

ImmfHmmiaHw Jill / II li 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 (morning) 

Penawdau Newyddion (10pm-12am) 

Y Sioe 12 (evening highlights) 

Cwpan Hei n 4IJJJJ If Jl j / jll, 

Eisteddfod Yr Urdd 2012 
Gate evening highlights )VA%4^^ 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 
Cefn Gwlad //////// /I///// /III/ 

Pobol y Cwm Omnibws 
Only Kids Aloud 
Newyddion a Chwaraeon 
Eisteddfod Yr Urdd 2012 

(ev ening h ighlights) __/_ _ J _' 

Newyddion - Sul (afternoon) 

Rygbi: Awstralia v Cymru 

lll/////////////////l!//IJ/J/////////////l//////////////i 

(Source: Kantar Media) 







Mae’r gynulleidfa ar draws Cymru yn credu fod gan S4C rol bwysig i’w chwarae yn eu bywydau: 
Mae gwylwyr sy’n siarad Cymraeg yn gweld S4C fel rhan o’u bywydau pob dydd 


Gogledd Gorllewin/Canolbarth De 



18—34 oed 35—54 oed 55+ oed 



(Ffynhonnell: SPA) 


The audience across Wales believes that S4C has an important role to play in their lives: 
Welsh Speaking Viewers see S4C as part of their everyday lives 


North West/Mid South 



18—34 yrs 35—54 yrs 55+ yrs 



(Source: SPA) 



7. S4C i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o 

8. Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer plant. 

9. Cael canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C yn darparu ar eu cyfer yn llwyddi 

/ / /// /////]//////// /////[/ // M 



Mae’r cyfryngau torfol - y defnydd a wneir ohonynt, y safonau sy'n cael eu gosod a’u hyrwyddo 
ganddynt, ond hefyd y modd y byddwn yn rhyngweithio a nhw a’r prosesau cynhyrchu sy’n darparu 
ar eu cyfer - yn amlwg yn cael effaith sylweddol ar gymdeithas. Mae’r Awdurdod yn awyddus i 
sicrhau fod S4C yn cael effaith gadarnhaol ar fywyd Cymru mewn sawl ffordd benodol, sef mewn 
perthynas a datblygiad yr iaith Gymraeg, cael effaith gadarnhaol ar blant ac i fod yn gymorth i 
ddysgwyr y Gymraeg. 

Mae gwerthuso’r effaith y mae cynnwys S4C yn ei gael yn asesiad ansoddol sy’n cymryd i ystyriaeth 
nifer o ffynonellau data. Nodir isod nifer o’r ffynonellau data y mae’r Awdurdod yn eu defnyddio er 
mwyn asesu effaith gwasanaethau S4C yn gyffredinol ac effaith S4C yng nghyd-destun y targedau 
penodol, a chanfyddiad yr Awdurdod o’r effaith yn ystod 2012. 



Fel un o’r prif gyfryngau torfol Cymraeg, mae gan S4C ddyletswydd i gyfrannu tuag at ddatblygiad 
a dyfodol yr iaith Gymraeg. Mae bod yng nghanol bywydau bob dydd pobl Cymru a’r iaith Gymraeg 
yn rhan allweddol o weledigaeth S4C. 


Cafwyd tystiolaeth yn ystod 2012 fod y gynulleidfa’n* teimlo fod S4C yn chwarae rhan bwysig yn eu 
defnydd a’u dealltwriaeth o’r iaith Gymraeg, a diwylliant Cymru yn ogystal. 

(’Diffinnir cynulleidfa S4C yn y cyd-destun hwn fel siaradwyr Cymraeg sy’n gwylio S4C o leiaf 
unwaith yr wythnos) 




(Ffynhonnell: SPA) 



The mass media - the use made of them, the standards that are set and promoted by them, but 
also the way in which we interact with them and the production processes that provide for them - 
clearly have a significant impact on society. The Authority is eager to ensure that S4C has a positive 
impact on Welsh life in a number of specific ways, namely in relation to the development of the 
Welsh language, having a positive impact on children and supporting those who are learning Welsh. 

Evaluating the impact of S4C’s content is a qualitative assessment, taking into consideration a 
number of data sources. A number of the sources used by the Authority to assess the impact of 
S4C’s services in general and S4C’s impact in the context of specific targets, together with the 
Authority’s assessment of their impact in 2012 are noted below. 



As one of the main mass media in the Welsh language, S4C has a duty to contribute to the 
development and future of the Welsh language. Being at the centre of the everyday lives of the 
people of Wales and the Welsh language is a key part of S4C’s vision. 


Research in 2012 notes that the audience* feels that S4C plays an important part in their use and 
their understanding of the Welsh language and the culture of Wales. (*S4C’s audience within this 
context is defined as Welsh speakers who view S4C at least once a week) 



94% feel that S4C contributes to the culture of Wales 


97% believe that S4C “keeps the Welsh language alive” 


95% feel that S4C “supports the Welsh language through its programmes and content” 



(Source: SPA) 



'W///////////////////////M 

Mae 63% yn credu fod gan S4C raglenni sy’n gwthio’r ffiniau ac yn herio'r gynulleidfa 


Mae 65% yn credu fod gan S4C raglenni sy’n unigryw, a 46% yn teimlo ei fod yn sianel "sy’n 
dyfeisio syniadau newydd o ran rhaglenni” (y sgor ail uchaf - ar 61 “teledu digidol” ar 52%) 


Mae 85% yn teimlo fod S4C wedi eu haddysgu mewn rhyw ffordd am Gymru a’i phobol 


Mae 63% yn meddwl fod gan S4C raglenni sy’n gwneud i bobl bwyllo a meddwl 


Mae 61% yn dewis S4C fel “Sianel rwy’n ymddiried ynddi” - yr un lefel a 
y ganran uchaf yma) 



(Ffynhonnell: SPA) 



////////// 




63% believe that S4C has programmes that push the boundaries and challenge the 


65% believe that S4C has programmes that are unique, and 46% feel that it is a channel that 
“comes up with new ideas in terms of programmes” (the second highest score - after “digital 
television” at 52%) 


85% feel that S4C has educated them in some way about Wales and its people 


63% think that S4C has programmes that make people stop and think 


61% choose S4C as a “Channel I trust" - the same level as BBC1 Wales 

// /// /// /// I/ /II /// // /// //l/i 



(Source: SPA) 



Mae S4C yn cael ei gweld gan wylwyr Cymraeg 
i fod uwchlaw’r sianeli gwasanaeth cyhoeddus 
eraill yng Nghymru o ran bod yn sianel sydd 
ag ymrwymiad arbennig i raglenni plant (SPA, 
2012). Mae gwybodaeth o’r panel ymateb yn 
2012 hefyd yn ategu hyn, gan i raglenni plant 
S4C gael sgor gwerthfawrogiad uwch na 
chyfartaledd y genre (81 v 78) (Ffynhonnell: 
Kantar Media). Mae gwaith ymchwil y 
flwyddyn hefyd yn nodi ymateb ffafriol iawn i'r 
gwasanaeth yn gyffredinoi, gyda chanmoliaeth 
arbennig i effaith Cyw ar ddatblygiad iaith 
plant, safon y gwasanaeth a gwerthfawrogiad 
y gynulleidfa o gyfresi penodol megis Dwylo’r 
Enfys (Ceidiog). 

Roedd ymwneud S4C a chymeriadau Cyw 
gyda’r gynulleidfa darged tu hwnt i’r sgrin 
deledu’n bwysig iawn unwaith eto yn 2012. Mae 
cymeriadau Cyw i’w gweld yn flynyddol yn 
Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, 
mae Sioe Nadolig Cyw yn teithio i leoliadau 
ledled Cymru bob Rhagfyr ac mae’r cymeriadau 


hefyd i’w gweld yn ami mewn gweithgareddau 
a drefnir gan Fentrau Iaith ar hyd a lied Cymru. 

Fe ddaeth dros 8,000 o blant a rhieni i weld sioe 
deithiol Nadolig Cyw ac amcangyfrifir bod 4,815 
wedi mynychu sioeau Cyw a Tag a’r sesiynau 
darllen stori (mewn partneriaeth gyda Gwasg 
Gomer a’r Mudiad Meithrin) yn Eisteddfod 
yr Urdd yn Eryri. Yn ystod yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Mro Morgannwg, daeth 5,476 i’r 
sesiynau ar gyfer plant. 

Oherwydd cyfyngiadau ariannol, ni Iwyfannwyd 
Sioe Cyw yn y Sioe Amaethyddol ym mis 
Gorffennaf, a chafwyd ymateb siomedig gan nifer 
o ddilynwyr Cyw. Mae’r sefyllfa ariannol bresennol 
yn golygu bod yn rhaid gwneud penderfyniadau 
anodd ar adegau, a phenderfyniadau fydd yn 
siomi nifer o gynulleidfa S4C. Wedi dweud hynny, 
mae'r Awdurdod yn awyddus i S4C ystyried a 
oes modd parhau i warchod darpariaeth Cyw, 
gan gynnwys sioeau mewn digwyddiadau 
cenedlaethol megis y Sioe Frenhinol yn y dyfodol. 


Mae’r ymwneud a gwasanaeth Stwnsh hefyd 
yn galonogol, gyda 8,437 o gysylltiadau a 
cheisiadau ar gyfer cystadlaethau Stwnsh yn 
ystod 2012. Bu hefyd nifer o weithgareddau 
marchnata cymunedol ar gyfer rhaglenni i blant 
a phobl ifanc drwy gydol y flwyddyn - gan 
gyrraedd dros 18,000 o bobl ledled Cymru. 




S4C is rated higher by Welsh speaking viewers 
than other public service broadcasters in Wales 
as a channel with a special commitment to 
children’s programmes (SPA, 2012). Information 
from S4C’s response panel in 2012 also supports 
this, as S4C’s programmes for children achieved 
a higher appreciation score than the average 
for the genre (81 v 78) (Source: Kantar Media). 
Research during the year also indicates a very 
favourable response to the service in general, 
with particular praise for the impact of Cyw on 
children’s language development, the standard 
of the service and audience appreciation of 
specific series such as Dwylo’r Enfys. 

S4C and Cyw characters’ engagement with the 
target audience beyond the television screen 
was very important once again in 2012. The Cyw 
characters are a perennial feature at the Urdd 
Eisteddfod and the National Eisteddfod, and 
Sioe Nadolig Cyw travels to locations all over 
Wales every December and the characters are 
often to be seen at activities organised by the 


Welsh Mentrau Iaith initiatives all over Wales. 
Over 8,000 children and parents came to see 
the Cyw Christmas roadshow and an estimated 
4,815 people attended Cyw and Tag shows 
and the story telling sessions (in partnership 
with Gwasg Gomer press and Mudiad Meithrin) 
in the Urdd Eisteddfod in Eryri. During the 
National Eisteddfod in the Vale of Glamorgan, 
5,476 came to the sessions for children. 

Due to financial constraints, Sioe Cyw was not 
staged at the Royal Welsh Show in July, and 
many Cyw followers voiced their 
disappointment about this. The current financial 
situation means that difficult decisions, and 
decisions that will disappoint many members 
of S4C’s audience, have to be taken at times. 
Having said that, the Authority is eager for S4C 
to consider whether it is possible to continue to 
safeguard the Cyw provision, including shows at 
national events such as the Royal Welsh Show 
in the future. 


The engagement with the Stwnsh service is 
also encouraging, with 8,437 contacts and 
entries to Stwnsh competitions during 2012. A 
number of community marketing activities for 
children and young people’s programmes also 
took place throughout the year - reaching over 
18,000 people across Wales. 




Mae sicrhau trafodaeth a pherthynas reolaidd 
gyda’r gynulleidfa yn bwysig iawn i waith yr 
Awdurdod, ac mae cyfleoedd ar gael drwy 
gydol y flwyddyn i ymwneud ag S4C. 

Yn ystod 2012 cynhaliwyd nifer sylweddol o 
weithgareddau cymunedol ledled Cymru er 
mwyn rhoi cyfle i’r gynulleidfa fod yn rhan o 
arlwy S4C ac er mwyn rhoi cyfle i fynegi barn 
am wasanaeth S4C. 

Mae ttm Gwifren Gwylwyr S4C yn gweithio yn 
swyddfa S4C yng Nghaernarfon bob dydd o'r 
flwyddyn, ac yn ystod 2012 fe gysylltodd dros 
6,000 o bobl ag S4C drwy gyfrwng y Wifren. 
Mae’r tim yn darparu crynodeb o'r sylwadau ar 
gyfer swyddogion ac Aelodau’r Awdurdod. 


Mae Nosweithiau Gwylwyr yn chwarae rhan 
bwysig yng ngweithgareddau cyfathrebu S4C, 
ac yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd nosweithiau 
gwylwyr yn Sir Benfro, Sir Drefaldwyn, 
Pontardawe ac yn Eisteddfod Genedlaethol Bro 
Morgannwg. Ar gyfartaledd, daeth tua 80 o 
aelodau’r cyhoedd i bob un o’r rhain. 

Fe gynhaliwyd grwpiau Panel Pobl gan gwmni 
Beaufort Research ganol y flwyddyn ac roedd 
yr ymateb yn ffafriol ar y cyfan i raglenni ac 
amserlen S4C. 


Ensuring a regular dialogue and relationship 
with the audience is very important to the work 
of the Authority, and opportunities are available 
throughout the year to engage with S4C. 

During 2012 a considerable number of 
community events were held across Wales to 
give the audience an opportunity to be involved 
in S4C's provision and a chance to voice their 
opinions about S4C’s service. 

The Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) team 
works in S4C’s office in Caernarfon every day 
of the year. In 2012, more than 6,000 people 
contacted S4C through Gwifren Gwylwyr. 

The Gwifren team prepares a summary of 
comments received for officials and members 
of the Authority. 


Viewers’ evenings play an important part 
within S4C’s communication activities and, 
during the year, viewers’ evenings were held in 
Pembrokeshire, Montgomeryshire, Pontardawe 
and at the Vale of Glamorgan National 
Eisteddfod. On average, 80 members of the 
public attended every event. 

Beaufort Research held People’s Panel groups 
mid-way through the year and the response 
to S4C’s programmes and schedule was 
favourable on the whole. 


70 


Gwobrau ac Enwebiadau 

Enillodd rhaglenni S4C nifer o wobrau ac enwebiadau mewn seremon'iau cenedlaethol a rhyngwladol yn ystod 2012. 

Mae ennill, neu dderbyn enwebiad ar gyfer gwobr yn arwydd o werthfawrogiad o fewn y diwydiant teledu am ansawdd y 
rhaglenni a gynhyrchir gan y cwmni'au cynhyrchu annibynnol ar gyfer S4C. 


Gwyl Cyfryngau Celtaidd 2012 

GWOBRAU 

Gwobr y Rheithgor 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Ymgyrch Farchnata 

Rapsgaliwn / Mistar Urdd (Hyrwyddiad) (S4C) 


ENWEBIADAU 

Animeiddio 

Y Teulu Tomos (Griffiims) 

Cyfres Ddrama 

Alys (Apollo) 

Addysg 

Rhyfedd-Od (Cwmni Da) 

Adloniant Ffeithiol 

Cariad@laith (Fflic) 

Ffilm Hir 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 
Patagonia (Malacara) 

Plant 

Jac Russell (Boomerang Plus) 

Adloniant 

Cor Cymru 2011 (Rondo Media) 

Wil a Cet (Cwmni Da) 

Chwaraeon 

Ras yn Erbyn Amser - Yr Arctig (P.O.P.l) 

Pobl Ifanc 

Dim Byd (Cwmni Da) 

Gwobr Kieran Hegarty ar gyfer Rhyngweithio 

Y Goeden Greu (BBC Cymru) 

Gwobrau Broadcast Digital 2012 
ENWEBIADAU 

Newyddion neu Faterion Cyfoes 

Joe a Ruby (Chwarel) 

Y Sianel Blant Orau 

Cyw (S4C / Boomerang Plus) 

BAFTA Cymru 2012 
GWOBRAU 
Cyfres Ffeithiol 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Rhaglen Gerddoriaeth ac Adloniant 

Bandit (Boomerang Plus) 

Dylunio Cynhyrchiad 

Gerwyn Lloyd - Alys (Teledu Apollo) 

Sain 

Simon Fraser - Patagonia (Malacara) 

Golygu: Ffuglen 

Mali Evans - Patagonia (Malacara) 
Ffotograffiaeth a Goleuo 
Huw Talfryn Walters - Burton: Y Gyfrinach? 
(Green Bay) 

Cyflwynydd 

Lowri Morgan - Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Ffotograffiaeth Ffeithiol 

Garry Wakeham - Llwybr yr Arfordir (Teledu 

Apollo) 

Coluro a Gwallt 

Jo Evans - Patagonia (Malacara) 

Rhaglen Blant 

Barry Jones - Dim Byd (Cwmni Da) 

Sylw’r Newyddion 

Rhian Jardine - Newyddion 9/11 (BBC Cymru) 

Dylunio Graffeg 

Newid Byd (Rough Collie) 

Cyfarwyddwr: Ffuglen 

Marc Evans - Patagonia (Malacara) 

ENWEBIADAU 
Cyfarwyddwr: Ffeithiol 

Cegin Cofi (Cwmni Da) 

Dylunio Cynhyrchiad 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Ffilm Nodwedd/Teledu 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 
Patagonia (Malacara) 


Ffotograffiaeth a Goleuo 

Alys (Teledu Apollo) 

Golygu: Ffuglen 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Cerddoriaeth Wreiddiol 

Alys (Teledu Apollo) 

Ffotograffiaeth Ffeithiol 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Golygu: Ffeithiol 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Coluro a Gwallt 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Dylunio Gwisgoedd 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Awdur 

Alys (Teledu Apollo) 

Gwobr Gwyn Alf Williams 

Wyneb Glyndwr (Wild Dream) 

Gwobr Torri Drwodd 
Gwlad yr Astra Gwyn (Rondo) 

Rhaglen Chwaraeon 

Gary Speed: Teyrnged (Rondo) 

‘Sgota gyda Julian Lewis Jones - (Telesgop) 

Dogfen Sengl 

Joe a Ruby (Chwarel) 

Materion Cyfoes 

Taro 9 Llofruddiaethau Llangolman (BBC 
Cymru) 

Dylunio Graffeg 

Cwpan Rygbi’r Byd S4C (Rough Collie / Tim 
Hyrwyddo S4C) 

Drama Deledu 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Cyfarwyddwr: Ffuglen 

Alys (Teledu Apollo) 

Actor 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Actores 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

EBU Connect 2012 
ENWEBIAD 

Hyrwyddiad Chwaraeon Gorau 

Cwpan Rygbi’r Byd 2011 (S4C) 

Gwobrau Cyfryngau Mind 2012 

ENWEBIAD 

Sebon 

Pobol y Cwm (BBC Cymru) 

Gwobrau BAFTA Plant 2012 

ENWEBIADAU 

Sianel y Flwyddyn 

Cyw (S4C / Boom Pictures Cymru) 

Cwmni Cynhyrchu Annibynnol 

Boom Pictures Cymru 

Gwobrau Rhaglen Y Gymdeithas Deledu 
Frenhinol 2012 
ENWEBIADAU 
Dogfen Sengl 

Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, rhan o Boom 
Pictures Cymru) 

Drama Plant 

Teulu Ty Crwn (Apollo / Fflic, rhan o Boom 
Pictures Cymru) 

Gwyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol 

Efrog Newydd 2013 

GWOBRAU 

Achosion Dynol (Gwobr Aur) 

Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, rhan o Boom 
Pictures Cymru) 


Gwobrau Kidscreen, Efrog Newydd 2013 
ENWEBIADAU 

Gwefan Orau i gyd-fynd a Rhaglen (0 to 5) 

Cyw (gwefan) (Boom Plant, rhan o Boom 
Pictures Cymru / Cube) 

Ffilm Deledu neu Raglen Unigryw Arbennig 
(0 to 5) 

Y Raplyfr Coll (Fflic, rhan o Boom Pictures 
Cymru) 

Gwyl Cyfryngau Celtaidd 2013 

GWOBRAU 

Adloniant 

Jonathan: Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 
(Avanti) 

Cyfres Ddrama 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Pobl Ifanc 

Gwlad yr Astra Gwyn (Rondo) 

Cyfres Ffeithiol 

Tai Bach y Byd (Cwmni Da) 

ENWEBIADAU 
Materion Cyfoes 

Y Byd ar Bedwar: Chwilio am April (ITV Cymru) 

Plant 

Abadas (Dinamo) 

Ail Sgrin 

Y Lifft (Boom Kids, rhan o Boom Pictures 
Cymru) 

Animeiddio 

Calon Cartwn (Griffiims) 

Celf 

Afal Drwg Adda (Cwmni Da) 

App Gorau 

Y Tywydd (Tinopolis) 

Gwobrau BANFF Rockie 2013 
ENWEBIAD 

Rhaglenni Plant (2+) - Ffeithiol 

Dwylo'r Enfys (Ceidiog Cyf) 

EBU Connect 2013 
ENWEBIADAU 

Hyrwyddiad Newyddion neu Faterion Cyfoes 

Hyrwyddiad O’r Galon (S4C) 

Hyrwyddiad Adloniant 

Hyrwyddiad Cystadleuaeth Cantorion Cymreig 
(S4C) 


Awards and Nominations 

S4C’s programmes won a number of awards and nominations in national and international ceremonies in 2012. 


Winning or being nominated for an award is an indication of recognition within the television industry of the quality of 
programmes produced by independent companies for S4C. 


Celtic Media Festival 2012 

AWARDS 

Jury Award 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Marketing Campaign 

Rapsgaliwn / Mistar Urdd (Promo) (S4C) 

NOMINATIONS 

Animation 

Y Teulu Tomos (Griffiims) 

Drama Series 

Alys (Apollo) 

Education 

Rhyfedd-Od (Cwmni Da) 

Factual Entertainment 
Cariad@laith (Fflic) 

Feature Length Drama 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Patagonia (Malacara) 

Children 

Jac Russell (Boomerang Plus) 

Entertainment 

Cor Cymru 2011 (Rondo Media) 

Wil a Cet (Cwmni Da) 

Sport 

Ras yn Erbyn Amser - Yr Arctig (P.O.P.l) 

Young People 
Dim Byd (Cwmni Da) 

Kieran Hegarty Award for Interactivity 

Y Goeden Greu (BBC Cymru) 

Broadcast Digital Awards 2012 

NOMINATIONS 

News or Current Affairs 

Joe a Ruby (Chwarel) 

Best Children’s Channel 

Cyw (S4C / Boomerang Plus) 

BAFTA Cymru 2012 
AWARDS 
Factual Series 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Music and Entertainment Programme 
Bandit (Boomerang Plus) 

Production Design 

Gerwyn Lloyd - Alys (Teledu Apollo) 

Sound 

Simon Fraser - Patagonia (Malacara) 

Editing: Fiction 

Mali Evans - Patagonia (Malacara) 

Photography and Lighting 

Huw Talfryn Walters - Burton: Y Gyfrinach? 
(Green Bay) 

Best Presenter 

Lowri Morgan - Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Factual Photography 

Garry Wakeham - Llwybr yr Arfordir (Teledu 
Apollo) 

Hair and Make-Up 

Jo Evans - Patagonia (Malacara) 

Children’s Programme 

Barry Jones - Dim Byd (Cwmni Da) 

News Coverage 

Rhian Jardine - Newyddion 9/11 (BBC Cymru) 

Graphic Design 
Newid Byd (Rough Collie) 

Director: Fiction 

Marc Evans - Patagonia (Malacara) 

NOMINATIONS 
Director: Factual 

Cegin Cofi (Cwmni Da) 

Production Design 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Feature / Television Film 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Patagonia (Malacara) 


Photography & Lighting 

Alys (Teledu Apollo) 

Editing: Fiction 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Original Music 

Alys (Teledu Apollo) 

Photography Factual 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Editing: Factual 

Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.l) 

Make-Up and Hair 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Costume Design 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Author 

Alys (Teledu Apollo) 

Gwyn Alf Williams Award 

Wyneb Glyndwr (Wild Dream) 
Breakthrough Award 
Gwlad yr Astra Gwyn (Rondo) 

Sport Programme 

Gary Speed: Teyrnged (Rondo) 

'Sgota gyda Julian Lewis Jones - (Telesgop) 
Single Documentary 
Joe a Ruby (Chwarel) 

Current Affairs 

Taro 9 Llofruddiaethau Llangolman (BBC 
Cymru) 

Graphic Design 

Cwpan Rygbi’r Byd S4C (Rough Collie / 

S4C Promos Team) 

Television Drama 
Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

Director: Fiction 
Alys (Teledu Apollo) 

Actor 

Burton: Y Gyfrinach? (Green Bay Media) 

Actress 

Gwaith/Cartref (Fiction Factory) 

EBU Connect 2012 

NOMINATION 

Best Sport Promotion 

Cwpan Rygbi’r Byd 2011 (S4C) 

Mind Media Awards 2012 

NOMINATION 

Soaps 

Pobol y Cwm (BBC Cymru) 

BAFTA Children’s Awards 2012 

NOMINATIONS 

Channel of the Year 

Cyw (S4C / Boom Pictures Cymru) 

Independent Production Company 

Boom Pictures Cymru 

Royal Television Society 
Programme Awards 2012 
NOMINATIONS 
Single Documentary 

Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, part of Boom 
Pictures Cymru) 

Children’s Drama 

Teulu Ty Crwn (Apollo / Fflic, part of Boom 
Pictures Cymru) 

New York Festivals International Television 

& Film Awards 2013 

AWARDS 

Human Concerns (World Gold Medal) 

Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, part of Boom 
Pictures Cymru) 


Kidscreen Awards, New York 2013 
NOMINATIONS 

Best Companion Website (0 to 5) 

Cyw (website) (Boom Kids, part of Boom 
Pictures Cymru / Cube) 

Best One-Off, Special or TV Movie (0 to 5) 

Y Raplyfr Coll (Fflic, part of Boom Pictures 
Cymru) 

Celtic Media Festival 2013 

AWARDS 

Entertainment 

Jonathan: Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 
(Avanti) 

Drama Series 

Gwaith Cartref (Fiction Factory) 

Young People 

Gwlad yr Astra Gwyn (Rondo) 

Factual Series 

Tai Bach y Byd (Cwmni Da) 

NOMINATIONS 
Current Affairs 

Y Byd ar Bedwar: Chwilio am April (ITV Cymru) 

Children 

Abadas (Dinamo) 

Second Screen 

Y Lifft (Boom Kids, part of Boom Pictures 
Cymru) 

Animation 

Calon Cartwn (Griffiims) 

Arts 

Afal Drwg Adda (Cwmni Da) 

Best App 

Y Tywydd (Tinopolis) 

BANFF Rockie Awards 2013 
NOMINATION 

Children Programmes (2+) - Non-Fiction 

Dwylo’r Enfys (Ceidiog Cyf) 

EBU Connect 2013 
NOMINATIONS 

Best News or Current Affairs Promo 

O’r Galon Promotion (S4C) 

Best Entertainment Promo 

Cystadleuaeth Cantorion Cymreig (S4C) 


72 


Awdurdod S4C 

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus 
annibynnol. Mae’n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith 
Gymraeg. Yr Awdurdod sy’n atebol am yr hyn 
sy'n cael ei ddarlledu ar S4C ac am sicrhau fod 
y sianel yn cael ei rheoli’n gywir. 

Mae rolau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys: 

• goruchwylio, cymeradwyo a chraffu rheolaeth 
gywir S4C 

• sicrhau fod S4C yn darparu gwasanaethau 
teledu S4C 

• gweithredu fel corff cyhoeddus 

• gweithredu fel rheolydd wrth ymdrin a 
materion penodol 

• paratoi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol. 

Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, swyddogion a 
staff S4C ydi rheoli a chynnal S4C o ddydd 
i ddydd. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys 
darparu gwasanaethau teledu S4C. Nid yw’r 
Awdurdod yn ymwneud a phenderfyniadau sy’n 
cael eu gwneud o ddydd i ddydd. Yn benodol, 
nid yw’r Awdurdod yn ymwneud ag unrhyw 
benderfyniadau comisiynu neu benderfyniadau 
golygyddol. Mae’r arfer yma wedi bodoli er 
1982, ac mae’n parhau i gynnal annibyniaeth 
yr Awdurdod. Mae’n sicrhau ei fod yn cael ei 
gadw hyd braich o benderfyniadau sy’n cael eu 
gwneud gan y swyddogion, yn arbennig, felly, 
ynglyn a chynnwys rhaglenni. 

Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i 
ganfod y farn gyhoeddus am y rhaglenni sy’n 
cael eu darlledu ar S4C ynghyd ag effeithiau 
rhaglenni ar agwedd ac ymddygiad y gwylwyr 
ac yn ogystal y math o raglenni y byddai 
aelodau’r cyhoedd yn dymuno eu gweld ar S4C. 
Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am sicrhau 
bod darpariaethau priodol yn bodoli er mwyn 
galluogi gwylwyr i gwyno i S4C am raglenni’r 
sianel. 

Mae dyletswyddau’r Awdurdod wedi eu nodi 
mewn statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 a 
Deddfau Darlledu 1990 a 1996. 

Ceir rhagor o wybodaeth am waith yr 
Awdurdod a’r drefn lywodraethiant 
gorfforaethol yn y Datganiad Ariannol. 


Aelodau’r Awdurdod 

Mae aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn dilyn ymgynghori 
gyda Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Hysbysebirswyddi 
ar yr Awdurdod yn gyhoeddus, ac mae’r 
penodiadau yn cael eu gwneud yn dilyn trefn 
penodiadau cyhoeddus. 

Huw Jones 

Tymor aelodaeth: 08.06.2011 - 07.06.2015 

Cyn ganwr a darlledwr, un o sylfaenwyr Cwmni 
Recordiau Sain a rheolwr y cwmni hyd at 1981. 
Cyd-sefydlodd un o’r cwmnlau teledu 
annibynnol cyntaf, Teledu’r Tir Glas a’r cwmni 
adnoddau Barcud, ac roedd yn Gadeirydd y 
cwmni hwnnw rhwng 1981-1993. Roedd yn 
Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Mae 
nawr yn Gadeirydd Portmeirion Cyf., yn aelod 
o Gyngor yr RSPB, yn Is-Gadeirydd Canolfan 
Iaith Nant Gwrtheyrn ac yn Ymddiriedolwr y 
Gymdeithas Deledu Frenhinol. 

Dr Carol Bell 

Tymor aelodaeth: 17.09.12 -16.09.16 

Ar 61 cychwyn ei gyrfa ym myd olew a nwy, 
datblygodd gyrfa Carol Bell ym myd bancio 
gyda JP Morgan a Chase Manhattan cyn 
symud o’r ddinas i gwblhau doethuriaeth 
am archaeoleg masnach hynafol yn Nwyrain 
ardal Mor y Canoldir yn 2000. Ers cwblhau ei 
doethuriaeth yn 2005 mae wedi datblygu ystod 
o ddiddordebau busnes ac elusennol ac mae’n 
aelod o nifer o fyrddau cwmnlau a sefydliadau. 

John Davies 

Tymor aelodaeth: 01.04.2010 - 31.03.2014 

Mae’r Cynghorydd John Davies yn amaethwr 
ac yn gyn-arweinydd Cyngor Sir Benfro. Bu’n 
Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru rhwng 2008 a 2012 ac mae’n Gadeirydd 
Bwrdd rheoli y Sioe Amaethyddoi 
yn Uanelwedd. 

Aled Eirug 

Tymor aelodaeth: 17.09.12 -16.09.16 

Roedd Aled yn newyddiadurwr ac uwch- 
reolwr gyda HTV a’r BBC am 25 mlynedd, 
cyn iddo symud i faes gwleidyddiaeth gan 
wasanaethu fel cynghorydd cyfansoddiadol 
Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 
2006 a 2011. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel 
ymgynghorydd arbennig i Weinidog Addysg a 
Sgiliau Llywodraeth Cymru. Mae’n gadeirydd 
Pwyllgor Ymgynghorol Cymru y Cyngor 
Prydeinig, ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol 
Cymru Nominet. 

Dr Glenda Jones 

Tymor aelodaeth: 01.04.2010 - 31.03.2014 

Fe weithiodd Glenda i’r BBC ac yn y sector 
annibynnol am 20 mlynedd. Am 10 mlynedd 
roedd yn Gynhyrchydd / Uwch Gynhyrchydd 
Pobol y Cwm ac yna’n Brif Gynorthwy-ydd 
Rheolwr BBC Cymru. Bu’n aelod o Bwyllgor 
Rheoli BAFTA Cymru am chwe blynedd - dwy 
ohonynt fel Cadeirydd y Pwyllgor. Mae’n 
Gadeirydd Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa Ryan 
Davies, yn Arolygydd Lleyg i Estyn ac yn 
Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Genedlaethol. 


Marian Wyn Jones 

Tymor aelodaeth: 08.11.12 - 07.11.16 

Roedd Marian yn Bennaeth canolfan y BBC 
yng Ngogledd Cymru am bymtheg mlynedd. 
Mae’n newyddiadurwraig brofiadol sydd wedi 
gweithio ar ystod eang o raglenni teledu a radio 
yng Nghymru ac ar rwydwaith y BBC. Mae’n 
gweithio bellach fel ymgynghorydd cyfryngau 
ac mae ganddi ystod o ddiddordebau busnes 
ac elusennol. Mae’r Gyfarwyddwr Anweithredol 
Bwrdd lechyd Betsi Cadwaladr, yn aelod o 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor 
Celfyddydau Cymru, yn aelod o Gyngor 
Prifysgol Bangor, cyfarwyddwr Canolfan 
Gerdd William Mathias ac yn ymddiriedolwraig 
Ymddiriedolaeth Kyffin Williams. 

Elan Closs Stephens 

Tymor aelodaeth: 12.0712 - 31.10.14 

Yn rhinwedd ei swydd fel Ymddiriedolwr 
Cenedlaethol Cymru y BBC mae Elan yn aelod 
o Awdurdod S4C. Mae’n Athro Emeritws ym 
Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi darparu 
arweiniad strategol i gyrff megis S4C fel 
Cadeirydd (1998-2006), Llywodraethwr y BFI 
(2001-2007) ac fel Cadeirydd yr Adroddiad 
ar y Celfyddydau yng Nghymru (Adroddiad 
Stephens 2006) ar gyfer Llywodraeth Cynulliad 
Cymru. Mae’n parhau ar Fwrdd Imax Waterloo 
ar ran y BFI. Mae’n Ymddiriedolwr Anweithredol 
o Fwrdd Perfformiad a Gwireddu Strategol 
Llywodraeth Cymru. Ganed Elan yn Nyffryn 
Nantlle, Gwynedd, a’i haddysgu yng Ngholeg 
Somerville, Rhydychen. Yn 2001, dyfarnwyd iddi 
CBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 
am ei chyfraniad i ddarlledu a’r Gymraeg. 

Rheon Tomos 

Tymor aelodaeth: 20.11.2006 -19.11.2014 

Mae gan Rheon brofiad ariannol yn y sector 
gyhoeddus a phreifat. Sefydlodd ei fusnes 
ymgynghori ei hun yn 2005. Mae’n gyn- 
gadeirydd CIPFA yn Ne Cymru ac yn aelod 
o gyngor rhanbarthol y sefydliad. Mae’n 
Drysorydd ac Ymddiriedolwr Urdd Gobaith 
Cymru ac yn aelod anweithredol o fwrdd Estyn 
ac yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 
Comisiynydd y Gymraeg. 


73 


The S4C Authority 

The S4C Authority is an independent public 
body. It is responsible for the provision of Welsh 
language television programme services. The 
Authority is accountable for S4C’s output and 
the proper management of the channel. 

Key responsibilities of the Authority include: 

• to oversee, approve and scrutinise the proper 
management of S4C 

• to ensure that S4C provides S4C’s television 
services 

• to operate as a public body 

• to act as a regulator on certain matters 

• to prepare Annual Reports and Accounts. 

It is the responsibility of the Chief Executive, 
officers and staff of S4C to manage and 
maintain S4C on a day-to-day basis. This 
responsibility includes providing S4C’s 
television services. The Authority does 
not participate in day-to-day decisions. In 
particular, the Authority is not involved in 
any commissioning or editorial decision. This 
practice has existed since 1982 and continues 
to maintain the independence of the Authority. 

It ensures that it remains at arm’s length from 
decisions made by officers - especially in the 
case of programme content. 

The Authority has a statutory duty to ascertain 
the state of public opinion concerning 
programmes broadcast on S4C, any effects of 
such programmes on the attitudes or behaviour 
of viewers as well as the types of programmes 
that members of the public would like to 
be broadcast on S4C. The Authority is also 
responsible for ensuring that relevant provisions 
are in place to enable viewers to complain to 
S4C about its programming. 

The Authority’s statutory duties are placed 
upon it by the Communications Act 2003 and 
the Broadcasting Acts of 1990 and 1996. 

More information about the Authority’s work 
and its corporate governance arrangements 
is included in the Governance Report in the 
Statement of Accounts. 


Members of the Authority 

Members of the Authority are appointed by 
the Secretary for State for Culture, Media and 
Sport following consultation with the Wales 
Office, Welsh Government and the BBC Trust. 
Posts on the Authority are advertised publicly 
and appointments are made following a public 
appointments procedure. 

Huw Jones 

Term of appointment: 08.06.2011 - 0706.2015 

Former singer and broadcaster; one of the 
founders of Sain Record Company and the 
company’s managing director until 1981. Co¬ 
founder of Teledu’r Tir Glas, one of the earliest 
Welsh independent production companies 
and of the facilities company Barcud, which he 
chaired between 1981 and 1993. He was S4C’s 
Chief Executive between 1994 and 2005. He is 
now Chair of Portmeirion Cyf, a member of the 
RSPB Council, Vice Chair of the Nant Gwrtheyrn 
Language Learning Centre and a Trustee of the 
Royal Television Society. 

Dr Carol Bell 

Term of appointment: 17.09.12 -16.09.16 

Having started in the oil and gas industry, Carol 
Bell’s career developed in the world of banking 
with JP Morgan and Chase Manhattan before 
moving from the city to complete a doctorate 
in the Archaeology of ancient trade networks 
in the Eastern Mediterranean in 2000. Since 
completing her doctorate in 2005 she has 
developed a range of business and charitable 
interests and is a board member of a number of 
companies and organisations. 

John Davies 

Term of appointment: 01.04.2010 - 31.03.2014 

Councillor John Davies is a farmer and former 
Leader of Pembrokeshire County Council. He 
was Leader of the Welsh Local Government 
Association (WLGA) between 2008 and 2012 
and is Chairman of the Royal Welsh Show’s 
management board. 

Aled Eirug 

Term of appointment: 17.09.12 - 16.09.16 

Aled was a journalist and senior manager 
with HTV and the BBC for 25 years, before he 
moved into the world of politics, serving as 
constitutional advisor to the Presiding Officer 
of the National Assembly of Wales between 
2006 and 2011. He has also served as a special 
advisor to the Welsh Government’s Minister for 
Education and Skills. He is Chair of the British 
Council Wales Advisory Committee, and a 
member of the Nominet Wales Advisory Group. 

Dr Glenda Jones 

Term of appointment: 01.04.2010 - 31.03.2014 

Glenda worked for the BBC and in the 
independent sector for 20 years. She was 
Producer / Senior Producer of Pobol y Cwm 
for 10 years, and then Chief Assistant to the 
Controller of BBC Wales. She was a member 
of BAFTA Cymru’s Management Committee 
for six years - two of those years as Chair of 
the Committee. She is Chair of the Ryan Davies 
Memorial Fund, an Estyn Lay Inspector and a 
Trustee of the National Museum Wales. 


Marian Wyn Jones 

Term of appointment: 08.11.12 - 07.11.16 

Marian was head of the BBC’s centre in North 
Wales for fifteen years. She is an experienced 
journalist who has worked on a wide range 
of television and radio programmes in Wales 
and on the BBC network. She now works as a 
media consultant and has a range of business 
and charitable interests. She is a Non-Executive 
Director of Betsi Cadwaladr Health Board, a 
member of Snowdonia National Park Authority 
and the Arts Council of Wales, a member of 
the Council of Bangor University, a director of 
Canolfan Gerdd William Mathias and a trustee 
of the Kyffin Williams Trust. 

Elan Closs Stephens 

Term of appointment: 12.07.12 - 31.10.14 

Elan is a member of the S4C Authority by 
virtue of her position as the BBC’s National 
Trustee for Wales. She is Emeritus Professor 
at Aberystwyth University. She has provided 
strategic leadership to cultural bodies such 
as Chair of the S4C Authority (1998-2006), 
Governor of the BFI (2001-2007) and as Chair 
of the Report on the Arts in Wales (Stephens 
Report 2006) for the Welsh Assembly 
Government. She remains on the Board of the 
Imax Waterloo on behalf of the BFI. 

She is a Non-Executive Director of the 
Welsh Government’s Strategic Delivery and 
Performance Board. Elan was born in the 
Nantlle Valley, Gwynedd, and was educated 
at Somerville College, Oxford. In 2001, she 
was awarded a CBE in the Queen’s Birthday 
Honours for services to broadcasting and the 
Welsh language. 

Rheon Tomos 

Term of appointment: 20.11.2006 - 19.11.2014 

Rheon is experienced in financial matters in the 
public and private sectors. He established his 
own consultancy business in 2005. He is former 
Chair of CIPFA in South Wales and a member 
of its regional council. He is Treasurer and a 
Trustee of Urdd Gobaith Cymru (Wales League 
of Youth) and a non-executive member of the 
board of Estyn and a member of the Welsh 
Language Commissioner's Audit and Risk 
Management Committee. 


74 



Strwythur gwaith yr Awdurdod 

Pwyllgorau Awdurdod S4C 

Mae gan Awdurdod S4C bedwar pwyllgor sy’n 
goruchwylio gwahanol agweddau o waith S4C, 
ac yn ogystal fwrdd cyfarwyddwyr ar gyfer 
cwmni'au masnachol S4C. Mae’r pwyllgorau’n 
adrodd yn 61 yn rheolaidd i'r Awdurdod. Yr 
Awdurdod sy’n cymeradwyo argymhellion y 
pwyllgorau. Mae gan Gadeirydd yr Awdurdod 
yr hawl i fynychu cyfarfodydd y pwyllgorau fel 
sylwedydd. 

Pwyllgor Cynnwys 

Mae’r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am 
oruchwylio a monitro perfformiad cynnwys 
rhaglenni a gwasanaethau S4C. Hwn ydi’r 
pwyllgor sy’n trafod arlwy rhaglenni S4C ac 
sy’n ceisio sicrhau bod arlwy’r sianel yn diwallu 
anghenion y gynulleidfa. 

Aelodau’r pwyllgor 

Cenwyn Edwards (Cadeirydd y Pwyllgor) 

(tan 15.07.2012) 

Aled Eirug 

(Cadeirydd y Pwyllgor) (o 11.10.2012) 

John Davies 

Dyfrig Jones (tan 19.04.13) 

Glenda Jones 

Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn 
gyfrifol am oruchwylio gwaith archwilio 
mewnol ac allanol S4C, yn ogystal a gofalaeth 
am fonitro rheoli risg o fewn S4C. Mae’r 
pwyllgor hefyd yn gyfrifol am graffu’r 
Datganiad Ariannol drafft ac adrodd arno 
i’r Awdurdod cyfan. Yn dilyn argymhellion 
adroddiad Syr Jon Shortridge mae gofalaeth 
am faterion yn ymwneud a “gwerth am arian” 
(sy’n cael ei alw’n VFM) hefyd yn rhan o 
ddyletswyddau’r pwyllgor. 

Aelodau’r pwyllgor 

Rheon Tomos (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Winston Roddick (tan 31.08.2012) 

John Davies (tan 10.10.2012) 

Carol Bell (o 11.10.2012) 

Dyfrig Jones (o 11.10.2012 tan 19.04.13) 

Elan Closs Stephens (o 11.10.2012) 


Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

Mae’r Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 
yn gyfrifol am oruchwylio systemau personel 
S4C. Mae hyn yn cynnwys ystyried cyflogau 
a thelerau ac amodau gwaith eraill staff S4C, 
ystyried anghenion hyfforddi a datblygu staff, 
safonau ymddygiad a disgyblaeth, cyfleoedd 
cyfartal a monitro bod y systemau perthnasol 
yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon o fewn 
S4C. 

Aelodau’r pwyllgor 

Bill Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

(tan 15.07.2012) 

Marian Wyn Jones (Cadeirydd y Pwyllgor 
o 07.11.2012) 

Rheon Tomos 

Cenwyn Edwards (tan 15.07.2012) 

Glenda Jones (tan 10.10.2012) 

Aled Eirug (o 11.10.2012) 

Elan Closs Stephens (o 11.10.2012) 

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

Mae’r Pwyllgor Cwynion a Chydnabyddiaeth yn 
gyfrifol am oruchwylio systemau cwynion S4C 
ac i fonitro eu bod nhw’n gweithio’n effeithlon. 
Mae’r pwyllgor hefyd yn ystyried materion 
cydymffurfiaeth rhaglenni S4C. Yn ogystal a 
hyn, mae gan y pwyllgor ddyletswyddau o 
fewn prosesau S4C ar gyfer ymateb i geisiadau 
am wybodaeth sy’n cael eu gwneud o dan y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Aelodau’r pwyllgor 

Winston Roddick QC (Cadeirydd y Pwyllgor 
tan 31.08.2012) 

John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor o 11.10.2012) 

Glenda Jones 

Bill Davies (tan 15.07.2012) 

Carol Bell (o 11.10.2012) 

Marian Wyn Jones (o 07.11.2012) 


Bwrdd Is-gwmnTau Masnachol S4C 

Mae Bwrdd Is-gwmni'au Masnachol S4C 
yn gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau 
masnachol y sianel. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwerthiant hysbysebion, buddsoddiadau 
mewn cyd-gynhyrchiadau, y gronfa ddigidol a 
datblygu strategaeth fasnachol S4C ar gyfer y 
dyfodol. 

Aelodau’r Awdurdod sy’n aelodau’r Bwrdd 
Masnachol 

John Davies (Cadeirydd y Bwrdd tan 10.10.2012 
ac yn parhau fel aelod o’r Bwrdd) 

Carol Bell (Cadeirydd y Bwrdd o 11.10.2012) 
Dyfrig Jones (tan 19.04.13) 


Cyfarwyddwyr eraill 

Mae Ian Jones, Elin Morris a Kathryn Morris 
hefyd yn gweithredu fel cyfarwyddwyr is- 
gwmnl'au masnachol S4C, ynghyd a David 
Sanders a Gwyn Roberts sy’n gyfarwyddwyr 
anweithredol annibynnol. Daeth tymor Clive 
Jones fel cyfarwyddwr anweithredol annibynnol 
i ben ar 31.12.12 a phenodwyd Gwyn Roberts ar 
17.04.13. 


75 



member’s term of membership 




aints Content Personnel & The 

ipliance Committee Remuneration Commercial 

littee Committee Board 


10 


4/4 


JZL 


J/L 


committees and the Commercial 



The Authority’s work structure 

S4C Authority Committees 

The S4C Authority has four committees 
overseeing various aspects of S4C’s activities, 
and also a board of directors for S4C’s 
commercial companies. The committees 
report back to the Authority on a regular basis 
and the Authority approves the committees’ 
recommendations. The Chairman of the 
Authority has the right to attend committee 
meetings as an observer. 

Content Committee 

The Content Committee’s responsibilities 
include overseeing and monitoring the 
performance of S4C’s programmes and 
services. This is the committee that discusses 
S4C’s programme provision and seeks to 
ensure that the Channel’s offering meets the 
needs of the audience. 

Members of the committee 

Cenwyn Edwards (Chair of the Committee) 
(until 15.07.2012) 

Aled Eirug (Chair of the Committee) 

(from 11.10.2012) 

John Davies 

Dyfrig Jones (until 19.04.13) 

Glenda Jones 

Audit and Risk Management Committee 

The Audit and Risk Management Committee 
is responsible for overseeing the internal 
and external audit activities of S4C as well 
as having responsibility for monitoring risk 
management within S4C. The committee is also 
responsible for scrutinising the draft Statement 
of Accounts and reporting back to the full 
Authority. Following the recommendations in 
Sir Jon Shortridge’s report, the committee’s 
responsibilities now include matters relating to 
Value for Money. 

Members of the committee 

Rheon Tomos (Chair of the Committee) 

Winston Roddick (until 31.08.2012) 

John Davies (until 10.10.2012) 

Carol Bell (from 11.10.2012) 

Dyfrig Jones (from 11.10.2012 until 19.04.13) 

Elan Closs Stephens (from 11.10.2012) 


Personnel and Remuneration Committee 

The Personnel and Remuneration Committee 
is responsible for overseeing S4C’s personnel 
systems. This includes considering salaries and 
other terms and conditions relating to S4C 
staff, staff training and development needs, 
disciplinary and behavioural standards, equality 
of opportunity and monitoring that the relevant 
systems are working effectively and efficiently 
within S4C. 

Members of the committee 

Bill Davies (Chair of the Committee) 

(until 15.07.2012) 

Marian Wyn Jones (Chair of the Committee 
from 07.11.2012) 

Rheon Tomos 

Cenwyn Edwards (until 15.07.2012) 

Glenda Jones (until 10.10.2012) 

Aled Eirug (from 11.10.2012) 

Elan Closs Stephens (from 11.10.2012) 

Complaints and Compliance Committee 

The Complaints and Compliance Committee 
is responsible for overseeing S4C’s complaints 
systems and for monitoring the systems 
to ensure that they work efficiently. The 
committee also considers compliance issues 
relating to programmes on S4C. The committee 
also has responsibilities within S4C processes 
for responding to requests for information 
made under the Freedom of Information Act. 

Members of the committee 

Winston Roddick QC (Chair of the Committee 
until 31.08.2012) 

John Davies (Chair of the Committee from 
11.10.2012) 

Glenda Jones 

Bill Davies (until 15.07.2012) 

Carol Bell (from 11.10.2012) 

Marian Wyn Jones (from 07.11.2012) 


S4C’s Commercial Board 

S4C’s Commercial Board is responsible for 
overseeing the channel’s commercial activities. 
These include airtime sales, investments 
in co-productions, the digital fund and the 
development of S4C’s future commercial 
strategy. 

Members of the Authority who are members 
of the Commercial Board 

John Davies (Chair of the Board until 10.10.2012 
and remains as a member of the Board) 

Carol Bell (Chair of the Board from 11.10.2012) 
Dyfrig Jones (until 19.04.13) 

Other Directors 

Ian Jones, Elin Morris and Kathryn Morris are 
also directors of S4C’s commercial subsidiaries. 
David Sanders and Gwyn Roberts are 
independent non-executive directors. Clive 
Jones’ term as an independent non-executive 
director ended on 31.12.12 and Gwyn Roberts 
was appointed on 17.04.13. 































76 


Tim Rheoli S4C 

Ian Jones 
Prif Weithredwr 

Roedd Ian, a ddaw'n wreiddiol o Dreforys, 
Abertawe, yn rhan o’r tim lansiodd S4C ym 
1982. Gadawodd y Sianel i weithio yn adran 
adloniant rhwydwaith ITV ac fel cynhyrchydd 
annibynnol, cyn ail-ymuno ag S4C fel 
Cyfarwyddwr Busnes, S4C Rhyngwladol a 
Chyd-gynyrchiadau. Bu'n Gyfarwyddwr i 
Scottish Television Enterprises, ITEL a Granada 
International ac yn Gadeirydd Cymdeithas 
Dosbarthu Diwydiant Teledu Prydain (British 
Television Distribution Industry Association). 
Rhwng 2004 a 2007 roedd yn Llywydd 
National Geographic Television International, 
cyn dod yn Rheolwr Gyfarwyddwr i’r Target 
Entertainment Group. Fe'i penodwyd yn 
Rheolwr Gyfarwyddwr, Dosbarthu Cynnwys a 
Datblygiad Masnachol, cwmni A+E Television 
Networks yn 2010 cyn iddo gael ei benodi’n Brit 
Weithredwr S4C. 

Dafydd Rhys 
Cyfarwyddwr Cynnwys 

Dechreuodd Dafydd weithio gyda HTV ym 
maes plant ac adloniant cyn sefydlu cwmni 
annibynnol Criw Byw a gynhyrchodd y rhaglen 
flaengar Fideo 9. Yn ystod y nawdegau bu’n 
gweithio yn S4C fel Golygydd Comisiynu a 
Chyfarwyddwr Darlledu. Yn 1998 fe ymunodd 
a chwmni Antena cyn gadael yn 2000 i sefydlu 
cwmni P.O.P.I., rhan o grwp Tinopolis yn Llanelli. 
Ail ymunodd Dafydd ag S4C ym mis Mawrth 
2012 . 


Garffild Lloyd Lewis 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu, 

Marchnata a Phartneriaethau 

Fe dreuliodd Garffild 25 mlynedd yn gweithio 
i Adran Newyddion BBC Cymru. Cafodd 
brofiad helaeth yn gweithio fel cynhyrchydd 
a rheolwr a bu hefyd yn gyfrifol am nifer o 
brosiectau hyfforddi. Sefydlodd ei gwmni ei 
hun, Trawsgyfrwng Cyf., cyn ymuno ag S4C fel 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2009. 

Kathryn Morris 
Cyfarwyddwr Cyllid 

Fe raddiodd Kathryn mewn Economeg a 
Chyfrifeg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn dod 
yn gyfrifydd siartredig. Fe ymunodd ag S4C 
yn 1984 a chafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr 
Cyllid yn 1991. 

Elin Morris 

Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a Masnachol 

Ar 61 graddio yn y Gyfraith o Goleg St 
Anne, Rhydychen fe ddatblygodd gyrfa 
Elin fel cyfreithiwr. Fe fu’n bartner yn Adran 
Gorfforaethol Geldards (Cyfreithwyr) am 11 
mlynedd. Cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr 
Polisi Corfforaethol a Masnachol S4C yn 2009. 

Ceir manylion am gydnabyddiaeth i aelodau’r 
Tim Rheoli yn Nodyn 4 y Datganiad Ariannol. 


77 


S4C Management Team 

Ian Jones 
Chief Executive 

Ian, who comes originally from Morriston, 
Swansea, was part of the team that launched 
S4C in 1982. He left the channel to work in 
ITV's network entertainment department 
and as an independent producer, before re¬ 
joining S4C as the Director of Business, S4C 
International and Co-productions. He has been 
a Director for Scottish Television Enterprises, 
ITEL and Granada International and Chairman 
of the British Television Distribution Industry 
Association. Between 2004 and 2007 he was 
the President of National Geographic Television 
International, before becoming the Managing 
Director of Target Entertainment Group. He 
was appointed Managing Director, Content 
Distribution and Commercial Development, A 
+ E Television Networks in 2010 before being 
appointed Chief Executive of S4C. 

Dafydd Rhys 
Director of Content 

Dafydd started his career with HTV working 
on children’s and entertainment programmes 
before establishing Criw Byw, the independent 
production company that produced the 
innovative programme, Fideo Naw. During the 
nineties he worked in S4C as a Commissioning 
Editor and Director of Broadcasting. In 1998 he 
joined Antena before leaving in 2000 to set up 
P.O.P1, part of the Tinopolis group in Llanelli. 
Dafydd re-joined S4C in March 2012. 


Garffild Lloyd Lewis 
Director of Communications, 

Marketing and Partnerships 

Garffild worked for BBC Wales’ News 
Department for 25 years. He gained valuable 
experience as a producer and manager and was 
also responsible for various training projects. 

He established his own company Trawsgyfrwng 
Cyf. before joining S4C as its Director of 
Communications in 2009. 

Kathryn Morris 
Director of Finance 

Kathryn graduated from Cardiff University with 
a degree in Economics and Accountancy before 
qualifying as a chartered accountant. She 
joined S4C in 1984 and was appointed Finance 
Director in 1991. 

Elin Morris 

Director of Corporate and Commercial Policy 

After graduating from St. Anne’s College, 

Oxford with a degree in Law, Elin developed a 
career as a solicitor. She was a partner in the 
Corporate Department of Geldards Law Firm 
for 11 years. She was appointed S4C’s Director 
of Corporate and Commercial Policy in 2009. 

Details of the remuneration of the management 
team can be found in Note 4 of the Statement 
of Accounts. 


S4/C 


Datganiad Ariannol Statement of Accounts 

2012 2012 

Cyflwynir Datganiad Ariannol S4C i'r Senedd yn sgii paragraff 13(2) The Statement of Accounts for S4C is presented to Parliament pursuant 

i Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (C.42) to paragraph 13(2) to Schedule 6 of the Broadcasting Act 1990 (C.42) 



82 


Adroddiad yr Awdurdod am 
y flwyddyn a derfynodd 31 
Rhagfyr 2012 

Rhagair 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys Datganiad 
Ariannol yr Awdurdod ar gyfer 2012, ynghyd 
a nodiadau esboniadol, Adroddiad ar 
Lywodraethiant S4C gan yr Awdurdod a gwaith 
y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 

Cyflwynir Datganiad Ariannol yr Awdurdod am 
y flwyddyn a derfynodd ar 31 Rhagfyr 2012 yn 
unol ag Atodlen 1 (l)(b) y Cyfarwyddyd Cyfrifon 
a ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i'r 
Awdurdod ym mis Mai 2007. 

Mae’r Awdurdod yn cyflwyno asesiad cytbwys 
o sefyllfa a rhagolygon S4C yn yr wybodaeth 
y mae’n ofynnol ei chyflwyno yn 61 gofynion 
statudol. 

Prif weithgareddau 

Mae S4C yn gweithredu o dan Adrannau 
203 hyd 207 (yn gynwysiedig) ac Atodlen 12 
Deddf Cyfathrebiadau 2003. Mae Adran 204 
yn darparu bod yr Awdurdod yn gweithredu 
i ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu o 
safon uchel gyda’r bwriad iddynt fod ar gael 
yn gyfan gwbl neu yn bennaf i’r cyhoedd 
yng Nghymru. Wrth gyflawni'r swyddogaeth 
honno, rhaid i'r Awdurdod barhau i ddarlledu’r 
gwasanaeth digidol a adnabyddir mewn 
deddfwriaeth fel S4C digidol (a gall ddarparu’r 
gwasanaeth darlledu teledu analog a 
adnabyddir fel Sianel Pedwar Cymru neu S4C). 

Strwythur grwp 

Mae is-baragraffau (2) a (3) Paragraff 1 Atodlen 
6 Deddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd gan 
Adran 206 (6) Deddf Cyfathrebiadau 2003) yn 
caniatau i’r Awdurdod, i’r graddau ei bod yn 
ymddangos iddynt bod gwneud hynny’n atodol 
neu’n arweiniol i gyflawni eu swyddogaeth, 
i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan 
gynnwys gweithgareddau masnachol, trwy 
gwmni’au S4C gan ddefnyddio cyllid masnachol 
yn unig. Yn ogystal, mae’r darpariaethau 
trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn caniatau 
i’r Awdurdod barhau i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, gan cynnwys gweithgareddau 
masnachol, a oedd yn cael eu cyflawni yn 
syth cyn dechreuad Adran 206, naill ai eu 
hunain neu drwy un o gwmni’au S4C. 0 fewn 
y Datganiad Ariannol cyfun hwn, cyfeirir at 
Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac 
at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a 
gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. 
Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa 
Gyffredinol. 


Cyllid 

Ym mis Hydref 2010, yn dilyn yr Adolygiad 
Gwariant Cynhwysfawr, ysgrifennodd yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon at S4C yn cadarnhau 
toriad o 24.4% yng nghyllid S4C dros gyfnod 
4 blynedd yr adolygiad gwariant, ac yn 
cadarnhau’rsymiau fyddai'n cael eu darparu 
i Awdurdod S4C yn ystod y cyfnod hwn. Yn 
ogystal, o 2013/14, bydd cyllid S4C yn cael ei 
ddarparu trwy gyfuniad o barhad o gyllid gan y 
trysorlys, refeniw masnachol (a gaiff ei greu gan 
S4C) a Ffi’r Drwydded yn unol a’r Cytundeb 
Fframwaith dyddiedig Medi 2011 rhwng yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth 
y BBC a’r Cytundeb Gweithredu rhwng 
Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C. 

Er mwyn galluogi’r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
i weithredu’r newidiadau i gyllid S4C, 
diweddarwyd fformiwla cyllido blaenorol 
Awdurdod S4C, sef Adran 61 Deddf Darlledu 
1990 ym mis Rhagfyr 2011 gan Adran 31 Deddf 
Cyrff Cyhoeddus 2011. 0 dan y ddarpariaeth 
ddiwygiedig hon, mae gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon bellach ddyletswydd statudol i 
sicrhau yn 2012 a phob blwyddyn ddilynol y 
bydd Awdurdod S4C yn cael ei dalu swm y mae 
ef/hi yn ystyried ei fod yn ddigonol ar gyfer y 
gost i’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn honno 
sy’n gysylltiedig a (a) darparu gwasanaethau 
cyhoeddus yr Awdurdod (yn unol ag Adran 
207 Deddf Cyfathrebiadau 2003); a (b) threfnu 
darlledu neu ddosbarthu’r gwasanaethau hynny. 
Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon gyflawni’r ddyletswydd 
hon drwy wneud taliadau ei hunan neu drwy 
ddod i gytundeb gyda pherson arall i’r person 
hwnnw wneud hynny (neu’r ddau). Rhaid 
cadw’r arian hwn yng Nghronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus a rhaid ei ddefnyddio yn unig er 
mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus yr 
Awdurdod. Ni chaniateir cymhorthdal o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer unrhyw is- 
gwmni S4C. 

Ym mis Rhagfyr 2012 cyhoeddwyd 
gostyngiadau pellach i’r cyllid a fydd yn cael 
ei ddyrannu i’r Awdurdod gan yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer 
blynyddoedd ariannol 2013-14 a 2014-15. Yn 
2013-14 bydd gostyngiad pellach o 1% yn cael 
ei gymhwyso i gyllid S4C gan y trysorlys yn 
ogystal a gostyngiad pellach o 2% yn 2014-15. 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
a throsiant y Gronfa Gyffredinol 

Roedd y cyfanswm a dderbyniwyd oddi wrth 
yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon yn ystod y flwyddyn yn £83.000m 
(2011 - £90.000m). Defnyddiwyd yr incwm hwn 
i gyllido costau comisiynu a phrynu rhaglenni 
Cymraeg, costau darlledu S4C, gwariant ar 
asedau sefydlog a gorbenion. Mae balans 
yr incwm hwn, ar 61 cost darlledu rhaglenni 
a chostau gweithredu a gweinyddu, felly yn 
cynrychioli’r prif fodd o gyllido asedau net 
S4C ac yn cael ei drin fel incwm gohiriedig yng 
Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Crewyd 
trosiant y Gronfa Gyffredinol trwy werthu amser 
hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, 
nawdd, marsiandio, cyhoeddi a gweithgareddau 
buddsoddi. Yn 2012, roedd cyfanswm y trosiant 
hwn yn £3.285m (2011 - £3.001m). Rhoddir 
manylion pellach yn nodyn 2 i’r Datganiad 
Ariannol. 


Gwariant 

Mae'r costau a roddwyd yn erbyn y cyfrif elw 
a cholled yn ystod y flwyddyn yn cynnwys 
£83.007m (2011 - £93.858m) ar gyfer costau’r 
gwasanaeth rhaglenni a chostau darlledu a 
dosbarthu, £1.277m ar gyfer costau 
uniongyrchol eraill (2011 -£1.436m) a £3.620m 
(2011 - £3.853m) ar gyfer costau gweithredu 
a gweinyddu. Roedd costau’r rhaglenni a 
ddarlledwyd yn cynnwys £67.900m (2011 
- £77.122m) ar gyfer costau rhaglenni a 
gomisiynwyd neu a brynwyd gan gyflenwyr 
rhaglenni. Cyfeiria costau darlledu a dosbarthu 
at gostau trosglwyddyddion a llinellau 
cyfathrebu a ddarperir gan gontractwyr. Roedd 
y gweddill yn gostau uniongyrchol comisiynu 
a chyflwyno rhaglenni, costau gweithredol 
gwasanaethau mynediad S4C ynghyd a 
chostau darlledu perthnasol eraill y gwasanaeth 
rhaglenni megis costau marchnata a chostau 
ymchwil cynulleidfa. 

Mae costau uniongyrchol eraill yn cynnwys 
blaendaliadau cyllido cydgynyrchiadau i 
drydydd parti'on, rhaniad elw a oedd yn 
daladwy i drydydd partion mewn perthynas 
a gwerthu rhaglenni, comisiwn asiantaeth a 
chostau darlledu sy’n ymwneud a hysbysebion 
a chostau cludo yn ymwneud a S4C2 ar 
blatfformau digidol daearol a lloeren. Ceir 
manylion pellach am gostau gweithredu 
a gweinyddu yr Awdurdod yn nodyn 3 i’r 
Datganiad Ariannol. 

Polisi talu 

Mae'n bolisi gan yr Awdurdod i gytuno ar 
amodau a thelerau addas ar gyfer ei drafodion a 
chyflenwyr ac, yn amodol ar eu cydymffurfiad, 
gwneir taliadau yn unol a'r telerau hyn. Yn 
arferol yn 2012, talwyd 94% (2011 - 92%) o 
gyflenwyr cyn pen 30 diwrnod. 


Report of the Authority 
for the year ended 
31 December 2012 

Foreword 

This report sets out the Authority’s Statement 
of Accounts for 2012, together with explanatory 
notes, a report on the Authority’s Governance 
of S4C and the work of the Audit and Risk 
Management Committee. 

The Statement of Accounts of the Authority for 
the year ended 31 December 2012 is presented 
in accordance with Schedule 1(l)(b) of the 
Accounts Direction issued by the Secretary 
of State for Culture, Media and Sport to the 
Authority in May 2007. 

The Authority presents a balanced assessment 
of S4C’s position and prospects in the 
information required to be presented by 
statutory requirements. 

Principal activities 

S4C operates under Sections 203 to 
207 (inclusive) and Schedule 12 of the 
Communications Act 2003. Section 204 
provides that the Authority shall have the 
function of providing television programme 
services of high quality with a view to their 
being available for reception wholly or mainly 
by members of the public in Wales. In carrying 
out that function, the Authority must continue 
to broadcast the service provided in digital 
form referred to in legislation as S4C digital 
(and may provide the analogue television 
broadcast service known as Sianel Pedwar 
Cymru or S4C). 

Group structure 

Sub-paragraphs (2) and (3) of Paragraph 
1 of Schedule 6 to the Broadcasting Act 
1990 (as amended by Section 206 (6) of 
the Communications Act 2003) entitles the 
Authority, to the extent that it appears to them 
incidental or conducive to the carrying out of 
their functions to do so, to carry out activities, 
including commercial activities, through 
S4C companies using commercial revenues 
only. Likewise, the transitional provisions 
contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003 permit the Authority 
to continue carrying on any activities, including 
commercial activities, which were being carried 
on immediately before the commencement 
of Section 206, either itself or through an S4C 
company. Within this consolidated Statement 
of Accounts, the Public Service Fund is referred 
to as S4C and the total of both public service 
and commercial activities is referred to as the 
Authority. The assets of the Authority that are 
not comprised in the Public Service Fund are 
referred to as the General Fund. 


Funding 

In October 2010, following the Comprehensive 
Spending Review, the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport wrote to S4C 
confirming a 24.4% cut to S4C’s funding over 
the 4 years of the spending review period, 
and confirming the amounts that would be 
provided to the S4C Authority during this 
period. In addition, from 2013/14, S4C’s funding 
will be provided by a combination of continued 
exchequer funding, commercial revenue 
(generated by S4C) and the Licence Fee in 
accordance with the Framework Agreement of 
September 2011 between the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport and the BBC Trust 
and the Operating Agreement between the 
BBC Trust and the S4C Authority. 

To enable the Secretary of State for Culture, 
Media and Sport to implement the changes 
to the funding of S4C, the S4C Authority’s 
previous funding formula as set out in Section 
61 of the Broadcasting Act 1990 was amended 
in December 2011 by Section 31 of the Public 
Bodies Act 2011. Linder this amended provision 
the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport now has a statutory duty to secure 
that in 2012 and each subsequent year the 
S4C Authority is paid an amount which s/he 
considers sufficient to cover the cost to the 
Authority during that year of (a) providing the 
Authority’s public services (within the meaning 
of Section 207 of the Communications Act 
2003); and (b) arranging for the broadcasting 
or distribution of those services. The Secretary 
of State for Culture, Media and Sport may 
discharge this duty by making payments her/ 
himself or entering into an agreement with 
another person for that person to do so (or 
both). Such funding must be held in the Public 
Service Fund and be applied only for the 
purposes of providing the Authority’s public 
services. No subsidy is permitted from the 
Public Service Fund for any S4C subsidiary. 

In December 2012 further reductions were 
announced to the funding allocated to the 
Authority from DCMS for the 2013-14 and 2014- 
15 financial years. In 2013-14 a further reduction 
of 1% is to be applied to S4C’s exchequer 
funding in addition to a further 2% reduction in 
2014-15. 

Public Service Fund income and 
General Fund turnover 

Amounts receivable from the DCMS during 
the year totalled £83.000m (2011 -£90.000m). 
This income was used to finance the cost of 
commissioning and acquiring Welsh language 
programmes, the transmission costs of S4C, 
expenditure on fixed assets and overheads. 

The balance of this income, after the cost of 
programme transmission and operational and 
administrative expenses, therefore represents 
the principal means of financing the net assets 
of S4C and is treated as deferred income 
in the Public Service Fund. General Fund 
turnover was generated by sales of airtime, 
rights in television programmes, sponsorship, 
merchandising, publishing and investment 
activities. It totalled £3.285m in 2012 (2011 - 
£3.001m). Further details are given in note 2 
to the Statement of Accounts. 


Expenditure 

Costs charged to the profit and loss account 
during the year include £83.007m (2011 - 
£93.858m) for the cost of the programme 
service and transmission and distribution 
costs, £1.277m for other direct costs (2011 - 
£1.436m) and £3.620m (2011 - £3.853m) for 
operational and administrative expenses. The 
costs of programmes transmitted included 
£67.900m (2011 -£77.122m) in respect of the 
cost of programmes commissioned or acquired 
from programme suppliers. Transmission and 
distribution costs are incurred in respect of 
transmitters and communication lines provided 
by contractors. The balance comprised the 
direct costs of programme commissioning 
and presentation, the operational costs of 
access services provided by S4C and other 
related costs of the programme service such as 
marketing costs and audience research. 

Other direct costs include third party 
co-production funding advances, profit 
participation due to third parties in respect 
of programme sales, agency commission and 
playout costs relating to advertisements and 
carriage costs relating to S4C2 on the digital, 
terrestrial and satellite platforms. Further 
details of the operational and administrative 
costs of the Authority are given in note 3 to the 
Statement of Accounts. 

Payment policy 

It is the Authority’s policy to agree appropriate 
terms and conditions for its transactions with 
suppliers, and subject to their compliance, to 
make payments in accordance with these terms. 
Typically in 2012, 94% (2011 - 92%) of supplier 
balances were paid within 30 days. 


84 


Oriau a ddarlledwyd a chyfartaledd cost yr awr 


2012 


2011 


Yn ystod y flwyddyn darlledodd S4C gyfanswm 
o 6,629 awr o raglenni (2011 - 6,410 awr), yn 

Cymraeg 

Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

cynrychioli cyfartaledd o 127.5 awr yr wythnos 

Rhaglenni a gomisiynwyd 





(2011 -123.3 awr). Mae dadansoddiad o'r oriau 

Cynyrchiadau annibynnol 

1,990 

31,214 

1,830 

39,038 

hyn rhwng rhaglenni Cymraeg a’u costau 

BBC 

13 

87,630 

13 

91,200 

perthnasol a rhaglenni Saesneg fel a ganlyn: 


2,003 

31,580 

1,843 

39,406 


Rhaglenni a brynwyd 

Ailddarllediadau 

342 

2,315 

482 

1,890 


Cynyrchiadau annibynnol 

3,376 

538 

3,152 

471 


BBC 

341 

5,972 

293 

7170 



6,062 

11,201 

5,770 

13,366 


BBC - Oriau Statudol 

567 

- 

640 

- 



6,629 


6,410 



Cyfartaledd vr wythnos 

127.5 


123.3 


Derbyniodd S4C yr oriau statudol a 
ddarparwyd gan y BBC, a oedd yn cynnwys 

Rhaglenni a ddarlledwyd yn 61 categori 





rhai ailddarllediadau, dan Adran 58 (1) Deddf 
Darlledu 1990 (fel yr addaswyd gan Adran 29 

Rhaglenni a gomisiynwyd 

2012 


2011 


Deddf Darlledu 1996) a thalwyd amdanynt gan 


Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

y BBC o incwm y drwydded. Mae S4C hefyd 

Drama 

98 

150.040 

70 

188,600 

wedi gwneud taliadau gwerth £3.1m i’r BBC am 

Ffeithiol Cvffredinol 

649 

24,865 

659 

30,715 

ddarparu ailddarllediad omnibws wythnosol 

Materion Cvfoes 

69 

30,739 

76 

32,900 

a 30 o benodau haf o Pobol y Cwm nad yw’n 

Cerdd Ysqafn/Adloniant 

139 

54,357 

124 

71,490 

cael eu darparu fel rhan o’r oriau statudol. 

Plant 

598 

11,938 

413 

21,940 

Cerddoriaeth a Chelfvddvdau 

148 

31,473 

152 

33,890 

Darlledodd S4C 1,278 awr (2011 -1,278 awr) o 

Chwaraeon 

279 

35,339 

323 

38,320 

raglenni Cymraeg yn yr oriau brig rhwng 6.30 

Crefvdd 

23 

47,103 

26 

47207 

p.m. a 10.00 p.m. sydd yn rhoi cyfartaledd yr 

Cvfanswm 

2.003 

31,580 

1,843 

39,406 

wythnos o 24.6 awr (2011 - 24.6 awr). 

BBC 

2012 


2011 




Oriau 

Oriau 

Drama 

96 

97 

Newyddion 

199 

187 

Materion Cyfoes a Ffeithiol 

49 

72 

Adloniant Ysgafn 

- 

2 

Pobl Ifanc a Phlant 

14 

39 

Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

103 

118 

Addysg 

- 

- 

Chwaraeon 

106 

125 

Crefvdd 

- 

- 


567 

640 


85 


Hours transmitted and average cost per hour 


2012 


2011 


The total hours of programmes transmitted by 
S4C during the year amounted to 6,629 (2011 

Welsh 

Hours 

Cost per hour £ 

Hours 

Cost per hour £ 

- 6,410), representing an average per week of 

Commissioned programmes 





127.5 hours (2011 -123.3 hours). An analysis 

Independent production 

1,990 

31,214 

1,830 

39,038 

of these hours between Welsh language 

BBC 

13 

87,630 

13 

91,200 

programmes and their related costs and English 


2,003 

31,580 

1,843 

39,406 

language programmes is as follows: 

Acquired programmes 

Repeats 

342 

2,315 

482 

1,890 


Independent production 

3,376 

538 

3,152 

471 


BBC 

341 

5,972 

293 

7170 



6,062 

11,201 

5,770 

13,366 


BBC - Statutory hours 

567 

- 

640 

- 



6.629 


6,410 



Averaqe per week 

127.5 


123.3 


The statutory hours supplied by the BBC, 
which included an element of repeat 

Transmitted programmes by category 





programmes, were provided to S4C under 
Section 58 (1) of the Broadcasting Act 

Commissioned programmes 

2012 


2011 


1990 (as amended by Section 29 of the 


Hours 

Cost per hour £ 

Hours 

Cost per hour £ 

Broadcasting Act 1996) and were funded out 

Drama 

98 

150,040 

70 

188,600 

of the BBC’s licence revenue. S4C also made 

General Factual 

649 

24,865 

659 

30,715 

payments totalling £3.1m to the BBC for the 

Current Affairs 

69 

50,739 

76 

32,900 

provision of the weekly omnibus repeat and 

Liqht Music / Entertainment 

139 

54,357 

124 

71,490 

30 summer episodes of Pobol y Cwm not 

Children 

598 

11,958 

413 

21,940 

provided as part of the statutory hours. 

Music and Arts 

148 

31,473 

152 

33,890 

Sport 

279 

35,339 

323 

38,320 

1,278 hours (2011 -1,278 hours) of Welsh 

Reliqion 

23 

47,103 

26 

47207 

language programmes were transmitted 

Total 

2.003 

31,580 

1.843 

39,406 

in the peak hours between 6.30pm and 

10.00pm with a weekly average of 24.6 
hours (2011 - 24.6 hours). 

BBC 

2012 


2011 




Hours 

Hours 

Drama 

96 

97 

News 

199 

187 

Current Affairs and Factual 

49 

72 

Light Entertainment 

- 

2 

Youth and Children 

14 

39 

Music and Arts 

103 

118 

Education 

- 

- 

Sport 

106 

125 

Reliqion 

- 

- 


567 

640 


































86 


Adroddiad Llywodraethiant 

Mae fframwaith cyfansoddiadol Awdurdod 
S4C wedi'i nodi mewn statud ac mae’n ei 
gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod gyflwyno 
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar ei 
weithgareddau i'r Senedd bob blwyddyn. 

Cydymffurfiaeth 

Mae’r Awdurdod yn ymrwymedig i ddefnyddio’r 
egwyddorion uchaf o ran llywodraethiant 
corfforaethol sy'n gymesur a’i faint. Er nad yw’r 
Awdurdod yn gwmni rhestredig, mae wedi 
dewis cydymffurfio a darpariaethau Adran 1 
Cod Llywodraethiant Corfforaethol y DU 2010 
hyd y bont yn gymwys i’r Awdurdod. 

Cymhwyso egwyddorion 

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Awdurdod wedi 
cymhwyso’r egwyddorion llywodraethiant 
da a gynhwysir yng Nghod Llywodraethiant 
Corfforaethol y DU. Mae’r Awdurdod yn 
darparu arweiniad i weithgareddau S4C o fewn 
fframwaith o reolaethau gofalus ac effeithiol 
sy’n caniatau asesu a rheoli risg. Mae mwy o 
wybodaeth am brosesau asesu risg a rheoli risg 
yr Awdurdod i’w chael isod. 

Mae’r Awdurdod yn gosod nodau strategol 
S4C, yn sicrhau bod yr adnoddau ariannol a 
dynol angenrheidiol yn eu lie i S4C gyflawni 
ei hamcanion ac yn adolygu perfformiad y 
rheolwyr. 

Yr Awdurdod 

Fel awdurdod darlledu annibynnol, mae 
gan yr Awdurdod gyfrifoldeb llawn dros 
sicrhau bod swyddogaethau statudol S4C, 
mewn amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus 
a masnachol, yn cael eu cyflawni’n unol a 
pholisi'au’r Awdurdod a gofynion Deddfau 
Darlledu 1990 a 1996, Deddf Cyfathrebiadau 
2003 a hefyd y Cytundeb Gweithredu. 

Mae’r Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd a 
hyd at wyth aelod, a phenodir pob un gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon ar 61 ymgynghori 
a Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Mae ganddynt brofiad 
a gwybodaeth helaeth ac maent yn annibynnol 
o’r Tim Rheoli, ac o unrhyw berthynas fusnes 
neu berthynas arall a allai ymyrryd ag arfer 
eu barn annibynnol. Mae’r strwythur hwn yn 
sicrhau na all y broses o wneud penderfyniadau 
gan yr aelodau gael ei dominyddu gan unigolyn 
neu grwp bychan. 

Cynhwysir manylion bywgraffiadol ynghyd a 
chofnod o bresenoldeb aelodau’r Awdurdod 
yn yr Adroddiad Blynyddol. Caiff aelodau’r 
Awdurdod a wasanaethodd yn ystod y 
flwyddyn eu rhestru yn yr Adroddiad Blynyddol. 
Nid oedd i’r un o’r aelodau fudd o gontractau 
gyda S4C. Caiff gwybodaeth sy’n ofynnol dan 
y Cyfarwyddyd Cyfrifon ei roi mewn perthynas 
a chydnabyddiaeth yr aelodau yn Nodyn 4 y 
Datganiad Ariannol. 

Mae cofrestr sy’n datgan diddordebau’r 
Aelodau ar gael ar wefan S4C, s4c.co.uk. Mae 
copi'au ar gael i’w harchwilio yn swyddfeydd 
S4C yng Nghaerdydd a Chaernarfon. 

Fel rhan o’u roi fel aelodau’r Awdurdod, 
mae aelodau’n herio’r weithrediaeth mewn 
modd adeiladol ac yn rhoi cymorth ar y cyd i 
ddatblygu strategaeth yr Awdurdod ar gyfer 
gwasanaethau S4C. Mae aelodau’r Awdurdod 
yn craffu perfformiad y rheolwyr mewn 
perthynas a’r nodau ac amcanion a gytunwyd 
ac yn monitro adrodd ar berfformiad. Maent yn 
bodloni eu hunain am gywirdeb gwybodaeth 
ariannol a bod rheolaethau ariannol a systemau 
rheoli risg yn gadarn ac yn amddiffynadwy. 


Yn ystod 2012 fe gynhaliodd yr Awdurdod 11 
cyfarfod busnes misol. Yn ogystal ag ystyried 
materion sy’n gysylltiedig a pherfformiad 
gwasanaeth S4C a gweithrediad busnes S4C, 
fe ddeliodd gyda nifer o faterion strategol a 
fydd yn effeithio ar berfformiad yr Awdurdod 
yn y dyfodol gan gynnwys materion cyllidebol 
mewn perthynas a gweithredu’r gostyngiad 
parhaus mewn cymorth grant a ddigwyddodd 
yn ystod y flwyddyn, ynghyd a newidiadau i 
amserlen a strategaeth a chyllideb cynnwys 
S4C. Rhoddodd yr Awdurdod ystyriaeth 
fanwl hefyd i’r trafodaethau parhaus rhwng 
S4C, Ymddiriedolaeth y BBC a’r Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn 
ymwneud a threfniadau ariannu ac atebolrwydd 
S4C yn y dyfodol a gyrhaeddodd benllanw 
ym mis Awst pan gyhoeddwyd Cytundeb 
Gweithredu drafft rhwng yr Awdurdod ac 
Ymddiriedolaeth y BBC y bu i ni gynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus arno. 

Fel arfer bydd y Prif Weithredwr, Ysgrifennydd 
yr Awdurdod, a’r Tim Rheoli’n bresennol ym 
mhob un o gyfarfodydd yr Awdurdod. Mae’r 
Tim Rheoli’n darparu gwybodaeth briodol ac 
amserol ar gyfer aelodau’r Awdurdod ac mae 
rhyddid i’r aelodau ofyn am unrhyw wybodaeth 
bellach y credant sy’n angenrheidiol. Gall pob 
aelod ofyn am gyngor gan Ysgrifennydd yr 
Awdurdod a gweithwyr proffesiynol annibynnol 
ar draul S4C. Darperir hyfforddiant a rhaglen 
sefydlu i aelodau newydd yn 61 yr angen. 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu’r pwyllgorau 
canlynol i'w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau: 

• Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

• Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

■ Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

■ Pwyllgor Cynnwys 

Cynrychiolir yr Awdurdod hefyd ar fwrdd Grwp 
Masnachol S4C gan ddau aelod o’r Awdurdod 
a benodwyd fel cyfarwyddwyranweithredol i'r 
is-gwmnlau masnachol sy’n eiddo’n gyfan gwbl 
i S4C. 

Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i gynnal 
asesiad rheolaidd a thrylwyr o’i berfformiad a 
pherfformiad ei bwyllgorau ac aelodau. 

Yn ystod y flwyddyn fe barhaodd y broses 
o weithredu’r argymhellion a wnaed gan 
Syr Jon Shortridge KCB yn ei adolygiad o 
strwythurau Llywodraethiant Corfforaethol S4C 
a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2011, gyda’r 
cynnydd yn cael ei fonitro a’i adolygu gan y 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 

Mae argymhellion Shortridge wedi cael eu 
defnyddio fel y sail i werthusiad parhaus 
o berfformiad yr Awdurdod ei hun ac 
mae'r broses o adolygu effeithiolrwydd 
perfformiad yr Awdurdod yn parhau i gael ei 
ddatblygu. Yn ystod y flwyddyn fe arweiniodd 
Cadeirydd yr Awdurdod adolygiad blynyddol 
o effeithiolrwydd yr Awdurdod ei hun, ei 
bwyllgorau ac adolygiad o berfformiad holl 
aelodau’r Awdurdod. Cafodd adolygiad o 
berfformiad y Cadeirydd ei gynnal ar y cyd 
gan gadeiryddion y Pwyllgorau Personel 
ac Archwilio a Rheoli Risg. Rhoddodd yr 
adolygiadau hyn sicrwydd i’r Awdurdod bod 
S4C yn parhau i gyflawni ei swyddogaethau 
statudol yn foddhaol yn ystod y flwyddyn. 

Y Prif Weithredwr a’r TTm Rheoli 

Mae perfformiad y Prif Weithredwr yn cael 
ei asesu’n flynyddol gan yr Awdurdod. Caiff 
y broses hon ei harwain gan y Cadeirydd. 
Dechreuodd y Prif Weithredwr yn ei swydd 
ym mis lonawr 2012 a chynhaliwyd asesiad 
blynyddol o berfformiad ym mis lonawr 2013. 

Mae’r Prif Weithredwr wedi sefydlu system 
o asesu perfformiad ac amcanion personol a 


chorfforaethol ar gyfer aelodau'r Tim Rheoli. 
Caiff yr amcanion hyn eu cytuno rhwng y Prif 
Weithredwr ag aelodau unigol y Tim Rheoli ar 
ddechrau’r flwyddyn a bydd eu perfformiad 
mewn perthynas a hwy yn cael ei asesu gan y 
Prif Weithredwr yn ystod ac yn dilyn diwedd y 
flwyddyn. 

Caiff aelodau o’r Tim Rheoli a benodwyd 
cyn lonawr 2012 eu cyflogi ar gytundebau 
parhaol. Mae penodiadau i’r Tim Rheoli a’r Tim 
Comisiynu ers lonawr 2012 wedi eu gwneud ar 
sail cytundebau am gyfnod penodol. 

Cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Yn amodol ar arolwg cyfnodol ac ar gyfrifoldeb 
cyffredinol yr Awdurdod, mae’r cyfrifoldeb 
am lunio a gweithredu polisi manwl, yn unol 
a chylch gwaith a pholisi rhaglenni S4C a 
chynnal busnes S4C, wedi ei ddirprwyo i’r 
Prif Weithredwr a thrwyddo ef i’r Tim Rheoli. 

Y Prif Weithredwr a'r Tim Rheoli sy’n gyfrifol 
am sicrhau bod busnes S4C yn digwydd yn 
unol a pholisiau a threfniadau gweithredu a 
gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Tan lonawr 23 2012, Cyfarwyddwr Cyllid S4C 
oedd Swyddog Cyfrifo S4C. Dechreuodd Prif 
Weithredwr parhaol ar ei waith ar 23 lonawr 
2012 ac fe ddaeth yn Swyddog Cyfrifo ar y 
dyddiad hwnnw. Mae’r Swyddog Cyfrifo yn 
atebol i’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon am faterion yn ymwneud ag ariannu 
statudol S4C ac, o’r herwydd, y person hwnnw 
sy’n gyfrifol am sicrhau defnydd priodol o arian 
a delir i S4C gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Pwyllgor Cyllideb 

Mae’r Pwyllgor Cyllideb yn cynnwys y Prif 
Weithredwr a’r Tim Rheoli. Diben y Pwyllgor 
Cyllideb yw trafod yn fanwl 
gyllideb flynyddol drafft S4C ac argymell 
drafft terfynol y gyllideb i'r Awdurdod ei 
gymeradwyo. Caiff cyllideb S4C 
ar gyfer pob blwyddyn ariannol (ac unrhyw 
ddiwygiadau wedyn) ei chymeradwyo gan yr 
Awdurdod. 

Polisi cyflogi 

Mae’r Awdurdod yn gyflogwr cyfle cyfartal. Nid 
yw’n goddef gwahaniaethu ar sail rhywedd, hil, 
lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd- 
gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, 
statws priodasol, gweithwyr rhan-amser neu 
lawn-amser, crefydd, daliadau gwleidyddol, 
cyfeiriadedd rhywiol, defnydd o iaith neu 
unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac 
mae’n ymroddedig i ystyried amrywiaeth 
mewn modd bositif. Defnyddir egwyddorion 
cystadleuaeth deg ac agored a gwneir 
penodiadau ar sail teilyngdod. 

Mae S4C yn gweithredu system arfarnu 
sy’n pennu amcanion personol ar gyfer yr 
holl aelodau o staff gan gynnwys y Tim 
Rheoli. Mae’r amcanion hyn yn seiliedig ar 
amcanion corfforaethol blynyddol S4C a chaiff 
perfformiad mewn perthynas a’r amcanion 
hyn gan yr holl aelodau o staff ei fonitro a’i 
werthuso fel rhan o system arfarnu staff S4C. 
Nid yw S4C yn gweithredu unrhyw drefniadau 
tal sy’n gysylltiedig a pherfformiad. 

Cydnabyddiaeth 

Caiff cydnabyddiaeth a chyfnod penodiad y 
Cadeirydd ac aelodau'r Awdurdod eu pennu ym 
mhob achos gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Penderfynir cydnabyddiaeth y Prif Weithredwr 
ac Ysgrifennydd yr Awdurdod gan yr 
Awdurdod. Mae cydnabyddiaeth y Tim Rheoli 
yn cael ei benderfynu gan y Prif Weithredwr 
o fewn fframwaith a gytunwyd gan Bwyllgor 
Personel a Chydnabyddiaeth yr Awdurdod. 


87 


Governance report 

The S4C Authority’s constitutional framework 
is set out in statute and requires the Authority 
to present an Annual Report and Statement 
of Accounts of its activities to Parliament each 
year. 

Compliance 

The Authority is committed to applying the 
highest principles of corporate governance 
commensurate with its size. Although the 
Authority is not a listed company, it has opted 
to comply with the provisions of Section 1 of 
the 2010 UK Corporate Governance Code in so 
far as they are applicable to the Authority. 

Application of principles 

During the year, the Authority has applied 
the principles of good governance contained 
in the U.K. Corporate Governance Code. The 
Authority provides leadership of S4C’s activities 
within a framework of prudent and effective 
controls which enables risk to be assessed 
and managed. Further information regarding 
the Authority’s risk assessment and risk 
management processes can be found below. 

The Authority sets S4C’s strategic aims, 
ensures that the necessary financial and 
human resources are in place for S4C to 
meet its objectives and reviews management 
performance. 

The Authority 

As an independent broadcasting authority, the 
Authority has full responsibility for ensuring 
that, in a public service and commercial 
environment, the statutory functions of S4C are 
discharged in accordance with the Authority’s 
policies, the requirements of the Broadcasting 
Acts 1990 and 1996 the Communications Act 
2003 and also the Operating Agreement. 

The Authority comprises the Chair and up to 
eight members, all of whom are appointed 
by the Secretary of State for Culture, Media 
and Sport following consultation with the 
Welsh Government, Wales Office and the BBC 
Trust. They bring a breadth of experience 
and knowledge and are independent of the 
Management Team and of any business or 
other relationship which could interfere with the 
exercise of their independent judgement. This 
structure ensures that the members’ decision 
making cannot be dominated by an individual 
or small group. 

The biographical details, together with 
attendance records of the Authority members 
are included in the Annual Report. The 
members of the Authority who served during 
the year are listed in the Annual Report. None 
of the members had an interest in contracts 
with S4C. Information as required under the 
Accounts Direction is given in respect of 
the members’ remuneration in note 4 to the 
Statement of Accounts. 

A register stating the members’ interests 
appears on S4C’s website, s4c.co.uk. Copies are 
available for inspection at the offices of S4C in 
Cardiff and Caernarfon. 

As part of their role as members of the 
Authority, members constructively challenge 
the executive and collectively contribute to 
the development of the Authority’s strategy 
for S4C’s services. Authority members 
scrutinise the performance of management 
in meeting agreed goals and objectives and 
monitor the reporting of performance. They 
satisfy themselves on the integrity of financial 
information and that financial controls and 
systems of risk management are robust and 
defensible. 


During 2012 the Authority held 11 monthly 
business meetings. In addition to consideration 
of issues relating to the performance of S4C’s 
service and the operation of S4C’s business, it 
dealt with a number of strategic issues that will 
impact upon the Authority’s future performance 
including budgetary matters relating to the 
implementation of the continuing reduction 
in grant in aid that took place during the year, 
along with amendments to S4C’s schedule and 
content strategy and budget. The Authority 
also gave detailed consideration to the ongoing 
negotiations between S4C, the BBC Trust and 
the DCMS in relation to the future funding 
and accountability arrangements for S4C that 
culminated in the launch in August of a draft 
Operating Agreement between the Authority 
and the BBC Trust which was the subject of a 
public consultation. 

All meetings of the Authority are usually 
attended by the Chief Executive, the Secretary 
to the Authority, and the Management 
Team. The Management Team supplies the 
Authority members with appropriate and 
timely information and the members are free 
to seek any further information they consider 
necessary. All members have access to advice 
from the Secretary to the Authority and 
independent professionals at the expense of 
S4C. Training and induction is available for new 
members as necessary. 

The Authority has established the following 
committees to help it in the discharge of its 
responsibilities: 

• Audit and Risk Management Committee 

• Personnel and Remuneration Committee 

• Complaints and Compliance Committee 

• Content Committee 

The Authority is also represented on the board 
of S4C’s Commercial Group by two Authority 
members appointed as non-executive directors 
of S4C’s wholly owned commercial subsidiary 
companies. 

The Authority has undertaken to conduct a 
regular and rigorous evaluation of its own 
performance and that of its committees and 
members. 

During the year the process of implementing 
the recommendations made by Sir Jon 
Shortridge KCB in his review of S4C's structures 
of Corporate Governance published in February 
2011 continued, with progress monitored and 
reviewed by the Audit and Risk Management 
Committee. 

The Shortridge recommendations have been 
used as the basis for continuing evaluation 
of the Authority’s own performance and the 
process of reviewing the effectiveness of 
the Authority’s performance continues to 
be developed. During the year the Chairman 
of the Authority led an annual review of 
the effectiveness of the Authority itself, its 
committees and a performance review of 
all members of the Authority. A review of 
the Chairman’s performance was conducted 
jointly by the chairs of the Personnel and Audit 
and Risk Management Committees. These 
reviews gave the Authority assurance that S4C 
continued to satisfactorily deliver its statutory 
functions during the year. 

The Chief Executive and the Management 
Team 

The performance of the Chief Executive is 
assessed on an annual basis by the Authority. 
This process is led by the Chairman. The Chief 
Executive commenced his employment in 
January 2012 and an annual performance 
assessment was conducted in January 2013. 


The Chief Executive has put in place a system 
of performance assessment and personal 
and corporate objectives for the members 
of the Management Team. These objectives 
are agreed between the Chief Executive and 
the individual members of the Management 
Team at the beginning of the year and their 
performance against them will be assessed by 
the Chief Executive during and following the 
end of the year. 

Members of the Management Team employed 
before January 2012 are employed on 
permanent contracts. Appointments to the 
Management Team and Commissioning Team 
since January 2012 have been made on the 
basis of fixed term contracts. 

Responsibilities of the Chief Executive and 
Management Team 

Subject to periodic review and to the overall 
responsibility of the Authority, responsibility 
for the formulation and operation of detailed 
policy, in accordance with the S4C remit and 
programme policy and the conduct of the 
affairs of S4C, has been delegated to the Chief 
Executive and through him to the Management 
Team. The Chief Executive and the Management 
Team are responsible for ensuring that the 
affairs of S4C are conducted in accordance with 
policies and operating procedures approved by 
the Authority. 

Until January 23 2012, S4C’s Director of Finance 
was S4C’s Accounting Officer. A permanent 
Chief Executive took up office on 23 January 
2012 and became Accounting Officer on that 
date. The Accounting Officer is responsible to 
the DCMS in respect of the statutory funding 
of S4C and, as such, is the person responsible 
for the proper use of funds paid to S4C by the 
Secretary of State for Culture, Media and Sport. 

Budget Committee 

The Budget Committee comprises the Chief 
Executive and the Management Team. Its 
purpose is to discuss in detail the draft annual 
budget of S4C and to recommend a final draft 
budget to the Authority for approval. The 
budget of S4C for each financial year (and any 
subsequent amendments) is approved by the 
Authority. 

Employment policy 

The Authority is an equal opportunities 
employer. It does not tolerate discrimination on 
the grounds of gender, race, colour, disability, 
ethnic or socio-economic background, age, 
family circumstances, marital status, part 
time or full time workers, religion, political 
persuasion, sexual orientation, use of language 
or other irrelevant distinction and is committed 
to work with diversity in a positive way. The 
principles of fair and open competition apply 
and appointments will be made on merit. 

S4C operates an appraisal system which 
sets personal objectives for all members of 
staff including the Management Team. These 
objectives are based on S4C’s annual corporate 
objectives and performance against these 
objectives by all members of staff is monitored 
and evaluated as part of S4C’s staff appraisal 
system. S4C does not operate any performance 
related pay arrangements. 

Remuneration 

The remuneration and term of appointment of 
the Chair and the members of the Authority is 
determined in each case by the Secretary of 
State for Culture, Media and Sport. 

The remuneration of the Chief Executive and 
the Secretary to the Authority is determined 
by the Authority. The remuneration of the 
Management Team is determined by the Chief 


Caiff cyflogau aelodau eraill o staff eu pennu 
gan y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli o fewn 
y gyllideb flynyddol a gymeradwyir gan yr 
Awdurdod. Caiff unrhyw godiadau cyflog 
cyffredinol ar gyfer pob aelod o staff eu 
pennu gan yr Awdurdod ar argymhelliad y Prif 
Weithredwr a'r Tim Rheoli. 


Rheoli risg a rheolaeth fewnol 

Mae adnabod a rheoli risgiau’n greiddiol i waith 
yr Awdurdod. Mae gan yr Awdurdod a’r Tim 
Rheoli gyfrifoldeb glir am adnabod risgiau sy’n 
wynebu S4C ac am roi gweithdrefnau mewn 
lie er mwyn monitro a lliniaru risgiau o’r fath. 
Mae’r Awdurdod a’r Tim Rheoli’n gweithredu 
fframwaith rheoli risg i adnabod, gwerthuso a 
rheoli (yn hytrach na dileu) risgiau sylweddol a 
wynebir gan S4C. Mae’r fframwaith hwn wedi 
cael ei ddatblygu yn unol a chyfarwyddyd arfer 
da perthnasol ar reolaethau mewnol a rheoli 
risg. 

Yr Awdurdod sy’n gyfrifol yn y pen draw 
am gynnal system gadarn o reolaeth 
fewnol i ddiogelu asedau S4C ac i adolygu’i 
heffeithiolrwydd. Mae system o’r fath wedi’i 
bwriadu i reoli yn hytrach na dileu’r perygl 
o fethiant i gyflawni amcanion busnes. Mae 
cyfyngiadau cynhenid mewn unrhyw system 
reoli, ac felly dim ond sicrwydd rhesymol 
ac nid sicrwydd llwyr y gall hyd yn oed y 
systemau mwyaf effeithiol ei ddarparu yn erbyn 
camddatganiad neu golled sylweddol. 

Yn sgil cyhoeddi arweiniad i gyfarwyddwyr ar 
reolaeth fewnol, Rheolaeth Fewnol; Arweiniad 
i Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun (arweiniad 
Turnbull), mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod 
proses barhaus i adnabod, gwerthuso 
a rheoli’r risgiau sylweddol a wynebir gan y 
grwp, wedi bod mewn lie ar gyfer y flwyddyn 
dan sylw a hyd at ddyddiad cymeradwyo'r 
Datganiad Ariannol, a bod y broses hon yn 
cael ei hadolygu'n gyson gan yr Awdurdod 
a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’i bod yn 
cydymffurfio a’r arweiniad. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prosesau 
perthnasol a roddwyd ar waith i adnabod a 
rheoli risgiau ac mae hefyd yn nodi’r risgiau 
strategol allweddol a adnabuwyd gan y 
Pwyllgor a’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae elfennau allweddol y system o reolaeth 
fewnol fel a ganlyn: 

Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

Yn ystod y flwyddyn mae’r Awdurdod, ar 
y cyd a’i Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg, 
wedi bod wrthi'n weithredol yn craffu ar 
gynigion ariannol y weithrediaeth i ymdrin 
a’r gostyngiad yn y cyliid a hefyd yn monitro 
perfformiad mewn perthynas a chynilun 
ariannol cymeradwy’r Awdurdod. Mae’r 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn cynnal 
adolygiad i wirio bod y rheolwyr wedi cynllunio 
a gweithredu gweithdrefnau sicrwydd digonol, 
gan sicrhau y defnyddir cymysgedd priodol o 
dechnegau i gael y lefel sicrwydd sy’n ofynnol 
gan yr Awdurdod. 

Mae eitemau busnes sefydlog y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg hefyd yn cynnwys: 

• Adolygu ac argymell cymeradwyo’r 
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol 
yn dilyn trafodaethau gyda’r archwilydd 
allanol; 

• Adolygu cwmpas swyddogaethau’r 
archwiliadau mewnol ac allanol a thrafod 

y risgiau a wynebir gan S4C a’r archwilwyr 
mewnol ac allanol cyn dechrau ar y gwaith 
archwilio perthnasol; 

• Ystyried canfyddiadau’r archwilwyr mewnol, 
yn enwedig mewn perthynas a systemau 


ariannol craidd a phrosesau adrodd; 

• Adolygu cofrestr risg S4C, y broses o 
adnabod a chofnodi risgiau, a'r camau a 
gymerwyd gan y Tim Rheoli i reoli a lleihau’r 
risgiau a’u canlyniadau i S4C. 

Mae swyddogaeth archwilio mewnol 
(PricewaterhouseCoopers LLP) wedi cael ei 
chynnal trwy gydol y flwyddyn i roi sicrwydd i’r 
Pwyllgor am weithrediad a dilysrwydd y system 
o reolaeth fewnol. Mae’r Archwilwyr Mewnol yn 
mynd ati’n annibynnol i adolygu’r broses reoli a 
weithredir gan y rheolwyr ac yn adrodd wrth y 
Swyddog Cyfrifo a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli 
Risg. Mae camau cywirol wedi’u cynllunio’n 
cael eu monitro’n annibynnol gan y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg ar gyfer eu cwblhau’n 
brydlon rhag ofn bod rheolaethau gwan neu 
amhriodol i'w cael sydd felly'n creu elfen o risg 
i'rsefydliad. 

Rheolaeth ariannol 

Mae S4C yn gweithredu system gynhwysfawr 
ar gyfer adrodd ar reolaeth sy’n cynnwys 
paratoi cyllidebau blynyddol gan bob canolfan 
gost. Caiff y cyllidebau eu cymeradwyo gan 
yr Awdurdod fel rhan o’r gyllideb gyffredinol 
ar gyfer y flwyddyn. Adroddir yn fisol ar 
ganlyniadau’r canolfannau cost a chaiff y 
canlyniadau eu cymharu a’r gyllideb. Ymchwilir 
i amrywiadau sylweddol o’u cymharu a’r 
gyllideb fel y bo’n briodol. Mae rhagolygon 
ar gyfer ymrwymiadau’n cael eu paratoi’n 
rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. 

Adrodd ariannol 

Mae gan yr Awdurdod systemau rheolaeth 
fewnol a rheoli risg mewn perthynas a phroses 
adrodd ariannol y grwp a phroses y grwp 
i baratoi cyfrifon cyfunol. Mae’r Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg yn gyfrifol am arolygu a 
monitro’r prosesau hyn, a gynlluniwyd i 
sicrhau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio a 
darpariaethau adrodd a ffeilio rheoleiddiol 
perthnasol. Ar ddiwedd cyfnod yr adroddiad 
hwn gwerthusodd y pwyllgor archwilio a rheoli 
risg, gyda chymorth y Prif Weithredwr a’r 
Cyfarwyddwr Cyliid, effeithiolrwydd cynllun a 
gweithrediad y rheolaethau a’r gweithdrefnau 
datgelu a gynlluniwyd i sicrhau bod yr 
wybodaeth sydd angen ei ddatgelu mewn 
adroddiadau ariannol yn cael ei chofnodi, ei 
phrosesu, ei chrynhoi a’i chyflwyno mewn 
adroddiad o fewn terfynau amser penodedig. 

Trefnweithiau rheolaeth 

Mae’r trefnweithiau gweithredol wedi’u 
dogfennu yn y Trefnweithiau Rheolaeth 
Fewnol. Mae goblygiadau newidiadau yn y 
gyfraith a rheoliadau’n cael eu hystyried yn y 
trefnweithiau hyn. Mae pob canolfan gost yn 
cynnal rheolaethau a threfnweithiau ariannol 
sy'n briodol i’w hamgylchedd busnes a’r 
rheiny’n cydymffurfio a’r safonau a’r canllawiau 
a gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Monitro rheolaethau a risgiau busnes 

Mae’r Tim Rheoli’n gyfrifol am adnabod a 
gwerthuso’r risgiau sylweddol sy’n berthnasol 
i’w meysydd busnes, ynghyd a chynllunio a 
gweithredu rheolaethau mewnol priodol. Asesir 
y risgiau hyn ar sail barhaus a gallant fod yn 
gysylltiedig ag amrywiaeth o ffynonellau 
mewnol neu allanol gan gynnwys toriadau 
mewn goruchwyliaeth, amhariad ar systemau 
gwybodaeth, cystadleuaeth, trychineb naturiol 
a gofynion rheoleiddio. 

Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn adrodd i’r 
Awdurdod ar ran y Tim Rheoli ar newidiadau 
sylweddol yn y busnes a’r amgylchedd allanol 
sy'n effeithio ar risgiau sylweddol. Mae’r 
Cyfarwyddwr Cyliid yn cyflwyno gwybodaeth 
ariannol yn fisol i’r Awdurdod sy’n cynnwys 
dangosyddion perfformiad a risg allweddol. 

Pan adnabyddir agweddau ar y system y 
gellid eu gwella, mae’r Awdurdod yn ystyried 


yr argymhellion a wneir gan y Tim Rheoli a’r 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 

Asesu Risg 

Yn ystod y flwyddyn fe gynhaliodd S4C 
adolygiad trylwyr pellach o’i gofrestr risg, gan 
gynnwys ceisio cyngor arbenigol annibynnol 
am y broses o baratoi’r gofrestr risg ac 
asesu risgiau materol, ynghyd a hyfforddiant 
i aelodau’r Tim Rheoli ac aelodau eraill o 
staff sy’n gyfrifol am ddiweddaru’r gofrestr 
risgiau. Roedd diweddariadau sylweddol eraill 
i’r gofrestr risg yn cynnwys mewnbwn gan 
aelodau’r Awdurdod yn dilyn diwrnod i ffwrdd 
i adolygu heriau strategol, gweithredol ac 
ariannol y dyfodol. 

Darparodd swyddogion adroddiadau 
rheolaidd yn ystod y flwyddyn ar gyfer y 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg er mwyn 
monitro’r modd y mae risgiau'n cael eu rheoli 
ac ychwanegiadau at y gofrestr. Yn ogystal, 
darparwyd adroddiadau a sicrwydd perthnasol 
gan yr archwilwyr mewnol gan felly alluogi’r 
pwyllgor i gynnal asesiad beirniadol o broffil 
risg yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r asesiad risg a nodir isod yn cynnwys 
y prif risgiau a adnabuwyd gan y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg yn ystod y flwyddyn. 
Bwriad y rhain yw cofnodi ar lefel strategol y 
risgiau posib a allai gael effaith sylweddol ar 
allu’r Awdurdod i gyflawni ei ddyletswyddau 
statudol. 

Mae’r prif feysydd risg a adnabuwyd gan 
yr Awdurdod wedi’u categoreiddio fel rhai 
sy’n gysylltiedig a darpariaeth ac ansawdd 
gwasanaeth S4C, a materion strategol, ariannol 
a llywodraethiant. 

Y Gynulleidfa a’r Gwasanaeth 

Prif ddyletswydd yr Awdurdod yw darparu 
gwasanaeth teledu digidol Cymraeg sy’n 
cynnwys ystod eang o raglenni sy’n amrywiol 
ac o safon uchel. I ddarparu gwasanaeth o’r 
fath, mae’n rhaid i’r Awdurdod sicrhau ei fod yn 
gwrando ar anghenion ei gynulleidfa, bod S4C 
yn ymateb yn briodol i’r anghenion hyn a bod y 
sector cynhyrchu annibynnol yn gallu cyflenwi 
cynnwys o safon uchel. 

Bu’r Awdurdod yn monitro ansawdd y 
gwasanaeth trwy gydol y flwyddyn ac fe 
ymgynghorodd yn eang a’r gynulleidfa 
trwy ystod o wahanol ddulliau gan gynnwys 
Nosweithiau Gwylwyr, paneli ymateb a grwpiau 
ffocws. Yn ogystal, trwy gydweithio’n agos 
gyda chynhyrchwyr annibynnol, mae S4C 
wedi trafod sylwadau’r gynulleidfa ac wedi 
adnabod ffyrdd o wella’r allbwn rhaglenni gan 
hefyd sicrhau gwerth am arian trwy drefniadau 
cydweithio gwell. 

Mewn amgylchedd defnyddwyr sy’n cynnwys 
platfformau sy’n esblygu’n gyflym, mae 
angen i S4C sicrhau ei bod yn gallu ymateb 
i batrymau gwylio newidiol a galwadau’r 
gynulleidfa am gynnwys ar draws platfformau 
digidol amrywiol. Gan ddilyn ymlaen o waith y 
Fforwm Digidol a sefydlwyd gan yr Awdurdod, 
canfyddiadau gan unigolion a gomisiynwyd 
yn annibynnol ac yn fwy diweddar penodiad 
allweddol penodol, mae’r Awdurdod wedi’i 
argyhoeddi bod S4C wedi symud yn ddigon 
pell gyda’i pharatoadau i fonitro perfformiad 
gwasanaeth S4C a’i Strategaeth Ddigidol 
newydd. 

Mae angen i’r system gymhleth o isadeiledd 
technegol sy’n ganolog i allu S4C i gyflenwi ei 
chynnwys dros ystod gynyddol o blatfformau 
ddarparu lefel uchel iawn o argaeledd a safon 
gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr 
wythnos. Mae cynlluniau parhad busnes o fewn 
S4C wedi’u cynllunio i sicrhau bod y systemau 
technegol hyn yn gadarn a bod trefniadau 


89 


Executive within a framework agreed by the 
Personnel and Remuneration Committee of the 
Authority. 

The salaries of other members of staff are 
determined by the Chief Executive and 
the Management Team within the annual 
budget approved by the Authority. Any 
general salary increases for all members of 
staff are determined by the Authority on the 
recommendation of the Chief Executive and the 
Management Team. 

Risk management and internal control 

The identification and management of risks 
is at the heart of the Authority’s work. The 
Authority and the Management Team have a 
clear responsibility for the identification of risks 
facing S4C and for putting in place procedures 
to monitor and mitigate such risks. The 
Authority and the Management Team operate 
a risk management framework for identifying, 
evaluating and managing (rather than 
eliminating) significant risks faced by S4C. This 
framework has been developed in accordance 
with relevant good practice guidance on 
internal controls and risk management. 

The Authority is ultimately responsible for 
maintaining a sound system of internal 
control to safeguard the assets of S4C and 
for reviewing its effectiveness. Such a system 
is designed to manage, but not eliminate the 
risk of failure to achieve business objectives. 
There are inherent limitations in any control 
system and accordingly even the most 
effective systems can provide only reasonable 
and not absolute assurance against material 
misstatement or loss. 

Following publication of guidance for directors 
on internal control, Internal Control; Guidance 
for Directors on the Combined Code (the 
Turnbull guidance), the Authority confirms that 
there is an ongoing process for identifying, 
evaluating and managing the significant risks 
faced by the group, that has been in place for 
the year under review and up to the date of 
approval of the Statement of Accounts, and 
that this process is regularly reviewed by the 
Authority and the Audit and Risk Management 
Committee and accords with the guidance. 

This report sets out the relevant processes put 
in place to identify and manage risks and also 
sets out the key strategic risks identified by the 
Committee and the Authority during the year. 

The key features of the system of internal 
control are as follows: 

Audit and Risk Management Committee 

During the year the Authority, in association 
with its Audit and Risk Management 
Committee, has been actively engaged in 
scrutinising the executive's financial proposals 
to deal with the reduction in funding and 
also monitoring performance against the 
Authority’s approved financial plan. The Audit 
and Risk Management Committee reviews that 
management have designed and implemented 
adequate assurance procedures, ensuring that 
an appropriate mix of techniques is used to 
obtain the level of assurance required by the 
Authority. 

The Audit and Risk Management Committee’s 
standing items of business also includes: 

• Reviewing and recommending for approval 
the Annual Report and Statement of 
Accounts after discussion with the external 
auditor; 

• Reviewing of the scope of the internal and 
external audit functions, and discussion of 
risks facing S4C with the internal and 
external auditors prior to commencement of 


the relevant audit work; 

• Consideration of the findings of the internal 
auditors, in particular in relation to core 
financial systems and reporting processes; 

• Reviewing S4C’s risk register, the process of 
identifying and recording risks, and of steps 
taken by the Management Team to control 
and mitigate risks and their consequences for 
S4C. 

An internal audit function 
(PricewaterhouseCoopers LLP) has been 
maintained throughout the year to provide 
assurance to the Committee as to the operation 
and validity of the system of internal control. 
The Internal Auditors independently review the 
control process implemented by management 
and report to the Accounting Officer and 
the Audit and Risk Management Committee. 
Planned corrective actions are independently 
monitored by the Audit and Risk Management 
Committee for timely completion should there 
be weak or inappropriate controls in place thus 
creating an element of risk to the organisation. 

Financial management 

S4C operates a comprehensive management 
reporting system which involves the 
preparation of annual budgets by all cost 
centres. These budgets are then approved by 
the Authority as part of the overall budget 
for the year. The results of the cost centres 
are reported monthly and compared to the 
budget. Significant variances from budget 
are investigated as appropriate. Forecasts 
of commitments are prepared regularly 
throughout the year. 

Financial reporting 

The Authority has in place internal control 
and risk management systems in relation to 
the group’s financial reporting process and 
the group’s process for the preparation of 
consolidated accounts. The Audit and Risk 
Management Committee is responsible for 
overseeing and monitoring these processes, 
which are designed to ensure that the Authority 
complies with relevant regulatory reporting and 
filing provisions. As at the end of the period 
covered by this report, the Audit and Risk 
Management Committee, with the participation 
of the Chief Executive and Director of Finance, 
evaluated the effectiveness of the design and 
operation of disclosure controls and procedures 
designed to ensure that information required 
to be disclosed in financial reports is recorded, 
processed, summarised and reported within 
specified time periods. 

Control procedures 

Operational procedures are documented in 
the Internal Control Procedures Manual. The 
implications of changes in law and regulations 
are taken into account within these procedures. 
Each cost centre maintains financial controls 
and procedures appropriate to its own business 
environment conforming to the standards and 
guidelines approved by the Authority. 

Monitoring controls and business risks 

The Management Team is responsible for the 
identification and evaluation of significant risks 
applicable to their areas of business, together 
with the design and operation of suitable 
internal controls. These risks are assessed on a 
continuous basis and may be associated with a 
variety of internal or external sources including 
control breakdowns, disruption in information 
systems, competition, natural catastrophe and 
regulatory requirements. 

The Chief Executive also reports to the 
Authority on behalf of the Management Team 
on significant changes in the business and the 
external environment which affect significant 
risks. The Director of Finance provides the 
Authority with monthly financial information 


which includes key performance and risk 
indicators. Where areas for improvement 
in the system are identified, the Authority 
considers the recommendations made by the 
Management Team and the Audit and Risk 
Management Committee. 

Risk Assessment 

During the year S4C conducted a further 
thorough review of its risk register, including 
seeking independent specialist advice on the 
process of compiling the risk register and 
assessing material risks, together with training 
for members of the Management Team and 
other staff responsible for updating the risk 
register. Other material updates to the risk 
register also included Authority member input 
following on from an away-day to review future 
strategic, operational and financial challenges. 

Officers provided regular reports during the 
year for the Audit and Risk Management 
Committee to monitor risk management and 
register enhancements. In addition, relevant 
reports and assurances were provided by the 
internal auditors thus enabling the committee 
to critically assess the Authority’s risk profile 
during the year. 

The risk assessment set out below contains the 
primary risks identified by the Audit and Risk 
Management Committee during the year. These 
are intended to capture at a strategic level 
the potential risks that could have significant 
impact upon the Authority’s ability to deliver its 
statutory obligations. 

The main areas of risk identified by the 
Authority are categorised as being related to 
the provision and quality of the S4C service, 
and strategic, financial and governance matters. 

Audience and Service 

The Authority's primary duty is to provide 
a Welsh language digital television service 
consisting of a broad range of high quality 
and diverse programming. To provide such a 
service, the Authority must ensure that it listens 
to the needs of its audience, that S4C responds 
appropriately to these needs and that the 
independent production sector is able to deliver 
high quality content. 

The Authority actively monitored the quality of 
the service throughout the year and consulted 
widely with the audience through a range of 
different methods including Viewers Evenings, 
response panels and focus groups. Additionally, 
working closely with independent producers, 
S4C has discussed audience comments and 
identified ways of improving the programme 
output whilst also securing value for money 
through this improved collaboration. 

In a consumer environment of rapidly 
evolving platforms, S4C needs to ensure that 
it is capable of addressing changing viewing 
patterns and audience demands for content 
across various digital platforms. Following on 
from the work of The Digital Forum established 
by the Authority, findings from independently 
commissioned individuals and more recently 
a specific key appointment, the Authority is 
satisfied that S4C is sufficiently advanced in its 
preparations to monitor the performance of the 
S4C service and its new Digital Strategy. 

The complex system of technical infrastructure 
that is central to S4C’s ability to deliver its 
content over an increasing range of platforms 
is required to deliver a very high level of service 
availability and quality on a 24/7 basis. Business 
continuity plans within S4C are designed 
to ensure that these technical systems are 
robust and that appropriate and proportionate 
arrangements are in place to deal with major 
technical incidents. 


90 


priodol a chymesur mewn lie er mwyn ymdrin a 
digwyddiadau technegol sylweddol. 

Strategol ac Ariannol 

Mae cyllid yr Awdurdod yn dod o dair 
ffynhonnell ar hyn o bryd, sef cymorth grant 
gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon, o Ffi’r Drwydded trwy 
Ymddiriedolaeth y BBC ac incwm masnachol 
sy'n cael ei greu gan S4C. Gallai’r hinsawdd 
economaidd sydd ohoni arwain at bwysau 
pellach ar gyllid S4C a’i heffaith economaidd ar 
y diwydiannau creadigol yng Nghymru. Mae’r 
Prif Weithredwr wedi adrodd i’r Awdurdod ar y 
bygythiadau hyn ac wedi arwain trafodaethau 
am yr effaith ar y gwasanaeth wrth ystyried 
gwahanol senarios, gan gynnwys yr effaith ar y 
sector annibynnol. 

Llywodraethiant 

Mae system yr Awdurdod o lywodraethiant 
corfforaethol a'i weithdrefnau ar gyfer hynny 
wedi eu diwygio’n sylweddol ers 2010. Mae’r 
Awdurdod wedi gweithredu'r mwyafrif helaeth 
o argymhellion Shortridge ac mae hefyd wedi 
sefydlu system o adolygiadau blynyddol o 
berfformiad. Bydd yr Awdurdod yn parhau 
i adolygu ei drefniadau llywodraethiant 
corfforaethol ac mae’n cydweithio’n agos gyda’r 
archwilwyr mewnol i ddatblygu trefn mapio 
sicrwydd effeithiol ar gyfer S4C. 

Busnes Byw 

Gan ystyried y llythyr am y drefn ariannu 
a dderbyniwyd oddi wrth yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon ym mis Hydref 2010 sy’n rhoi 
manylion cyfanswm y cyllid arfaethedig i S4C 
hyd at 31 Mawrth 2015, a’r dyletswydd ar 
yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Adran 31 
Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 i sicrhau y bydd 
Awdurdod S4C yn cael ei dalu swm y mae 
ef yn ystyried yn ddigonol ar gyfer y gost 
i’r Awdurdod bob blwyddyn i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus yr Awdurdod, ac i 
drefnu darlledu neu ddosbarthu’r gwasanaethau 
hynny, mae gan yr Awdurdod ddisgwyliad 
rhesymol bod gan S4C adnoddau digonol i 
ddal ati i weithredu hyd y gellir rhagweld. Am 
y rheswm hwnnw, mae’n parhau i baratoi’r 
Datganiad Ariannol ar sail bod yn fusnes byw. 

Datganiad Cyfrifoldebau - 
Paratoi Datganiadau Cyllidol 

(a) Mae’n ofyniad hanfodol o dan gyfraith 
cwmni'au’r Deyrnas Unedig i gyfarwyddwyr 
sicrhau bod datganiadau ariannol yn cael 
eu paratoi ar gyfer pob blwyddyn ariannol 
gan roi darlun gwir a theg o sefyllfa eu 
cwmni ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac 
o’r elw neu golled am y cyfnod hwnnw. 

(b) At hynny, mae’n ofynnol i gyfarwyddwyr: 
fabwysiadu polisi'au cyfrifo addas a’u 
defnyddio’n gyson; 

llunio arfarniadau a gwneud amcangyfrifon 
yn rhesymol ac yn ddoeth; 
gydymffurfio a safonau cyfrifo sy’n gymwys; 
baratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
sy’n fyw oni bai ei bod yn anaddas i gymryd 
bod y cwmni’n mynd i barhau i fod mewn 
busnes. 

(c) Mae cyfarwyddwyr hefyd yn gyfrifol am: 
sicrhau bod cofnodion cyfrifo digonol yn 
cael eu cadw i ddiogelu asedau’r cwmni; 
gymryd camau rhesymol i atal ac i 
ddarganfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra 
arall. 


Cyn belled a bod y cyfarwyddwyr yn 
ymwybodol: 

nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
nad yw archwilwyr y grwp yn ymwybodol 
ohonno; ac mae’r cyfarwyddwyr wedi cymryd 
pob cam y dylent fod wedi ei gymryd er 
mwyn gwneud eu hunain yn ymwybodol o 
unrhyw wybodaeth archwiliadol berthnasol ac i 
gadarnhau bod yr archwilwyr yn ymwybodol o'r 
wybodaeth. 

Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynnal ac 
am gywirdeb yr wybodaeth gorfforaethol ac 
ariannol sydd wedi ei chynnwys ar wefan y 
cwmni. Gall deddfwriaeth y Deyrnas Unedig 
sydd yn rheoli paratoi a dosbarthu datganiadau 
ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn 
awdurdodaethau eraill. 

Yn achos S4C, mae'r cyfrifoldeb am baratoi 
Datganiad Ariannol wedi ei roi ar yr Awdurdod 
fel corff statudol o dan Ddeddf Darlledu 
1990 Atodlen 6 paragraffau 12 a 13 (fel yr 
addaswyd gan Adran 81 Deddf Darlledu 1996, 
Rheoliadau Deddf Cwmni'au 1989 (Cymhwyster 
ar gyfer Penodiad i fod yn Archwilwyr Cwmni) 
(Diwygiadau Canlyniadol) 1991 a pharagraff 71 
rhan 1 Atodlen 15 Deddf Cyfathrebiadau 2003). 

Mae’r Prif Weithredwr, yn rhinwedd ei 
swyddogaeth fel Swyddog Cyfrifo, ynghyd a’r 
Cyfarwyddwr Cyllid, yn gyfrifol am sicrhau bod 
y Datganiad Ariannol yn cael ei baratoi, ac am 
weithredu'r camau rheoli. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod Datganiad 
Ariannol S4C yn cydymffurfio a’r holl ofynion 
priodol. Mae’r Awdurdod yn ystyried ei fod 
yn cyflawni ei gyfrifoldebau ym mhob un o’r 
agweddau uchod. 

Archwilwyr 

Mae Grant Thornton UK LLP, sy’n eu cynnig 
eu hunain fel archwilwyr yn unol ag Adran 
56 (3) a pharagraffau 12 (2) a (3) Atodlen 6 
Deddf Darlledu 1990 (fel y’i addaswyd), wedi 
mynegi eu parodrwydd i barhau yn y swydd. 
Mae eu hadroddiad ar y Datganiad Ariannol 
a Llywodraethiant Corfforaethol i’w gael ar 
dudalennau 92 i 93. 

Ar orchymyn yr Awdurdod 


Ian Jones 

Prif Weithredwr 

15 Gorffennaf 2013 


91 


Strategic and Financial 

The Authority’s funding is currently derived 
from three sources, grant in aid from the 
Department for Culture, Media and Sport, from 
the Licence Fee through the BBC Trust and 
commercial income generated by S4C. The 
current economic climate could lead to further 
pressures on S4C’s finances and its economic 
impact on the creative industries in Wales. The 
Chief Executive has reported to the Authority 
on these threats and has led discussions on 
the service impact given different scenarios, 
including the effect on the independent sector. 

Governance 

The Authority’s system of and procedures for 
corporate governance have been radically 
overhauled since 2010. The Authority has 
implemented the vast majority of the 
Shortridge recommendations and has also 
put in place a system of annual performance 
review. The Authority will continue to review 
its corporate governance arrangements and is 
working closely with the internal auditors to 
develop effective assurance mapping for S4C. 

Going Concern 

Having regard to the funding settlement 
letter received from the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport in October 2010 
which details the proposed total funding of 
S4C up to 31 March 2015, and the duty placed 
upon the Secretary of State by Section 31 of 
the Public Bodies Act 2011 to ensure that the 
Authority is paid an amount which he considers 
sufficient to cover the cost to the Authority 
each year of providing the Authority’s public 
services, and arranging for the broadcasting 
or distribution of those services, the Authority 
has a reasonable expectation that S4C has 
adequate resources to continue in operational 
existence for the foreseeable future. For this 
reason, it continues to adopt the going concern 
basis in preparing the Statement of Accounts. 

Statement of Responsibilities - 
Preparation of Financial Statements 

(a) There is an overriding requirement under 
United Kingdom company law for directors 
to ensure that financial statements are 
prepared for each financial year which give 
a true and fair view of the state of affairs 
of their company as at the end of the 
financial year and of the profit or loss for 
that period. 

(b) In addition, directors are required: 

to adopt appropriate accounting policies 
and apply them consistently; 
to make judgements and estimates 
reasonably and prudently; 
to comply with applicable accounting 
standards; 

to prepare the financial statements on a 
going concern basis unless it is 
inappropriate to assume that the company 
will continue in business. 

(c) It is the responsibility of directors to: 
ensure that adequate accounting records 
are maintained to safeguard the assets of 
the company; 

take reasonable steps to prevent and detect 
fraud and other irregularities. 


In so far as the directors are aware: 
there is no relevant audit information of which 
the group’s auditors are unaware; and the 
directors have taken all steps that they ought 
to have taken to make themselves aware of any 
relevant audit information and to establish that 
the auditors are aware of that information. 

The directors are responsible for the 
maintenance and integrity of the corporate and 
financial information included on the company’s 
website. Legislation in the United Kingdom 
governing the preparation and dissemination of 
financial statements may differ from legislation 
in other jurisdictions. 

In the case of S4C, responsibility for the 
preparation of a Statement of Accounts is 
placed on the Authority as a statutory body 
by the Broadcasting Act 1990 Schedule 6 
paragraphs 12 and 13 (as amended by Section 
81 of the Broadcasting Act 1996, the Companies 
Act 1989 (Eligibility for Appointment 
as Company Auditor) (Consequential 
Amendments) Regulations 1991 and paragraph 
71 part 1 of Schedule 15 to the Communications 
Act 2003). 

The Chief Executive, as Accounting Officer, 
together with the Director of Finance, 
has responsibility for ensuring that the 
Statement of Accounts is prepared and for the 
implementation of controls. 

The Authority confirms that S4C’s Statement 
of Accounts complies with all appropriate 
requirements. The Authority considers that it is 
discharging its responsibilities in all the above 
respects. 

Auditors 

Grant Thornton UK LLP, who offer themselves 
for reappointment in accordance with Section 
56 (3) and paragraphs 12 (2) and (3) of 
Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as 
amended), have expressed their willingness to 
continue in office. Their report on the Statement 
of Accounts and Corporate Governance is given 
on pages 92 to 93. 

By order of the Authority 


Ian Jones 
Chief Executive 
15 July 2013 


92 


Adroddiad yr Archwilwyr 
annibynnol i Aelodau 
Awdurdod S4C 

Rydym wedi archwilio Datganiad Ariannol 
S4C ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
ar 31 Rhagfyr 2012, sy'n cynnwys y cyfrif 
elw a cholled cyfun, y mantolen gyfun, 
mantolen S4C, y datganiad o lit arian cyfun, y 
datganiad cyfanswm yr enillion a cholledion 
cydnabyddedig a’r nodiadau cysylltiedig. Y 
fframwaith adrodd ariannol a weithredwyd 
wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a 
Safonau Cyfrifo'r Deyrnas Unedig (Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig). 

Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i aelodau’r 
Awdurdod yn unig, fel corff, yn unol a 
pharagraff 13 (2) Atodlen 6 Deddf Darlledu 
1990 (fel yr addaswyd). Cynhaliwyd ein gwaith 
archwilio er mwyn i ni allu datgan i aelodau’r 
Awdurdod ynghylch y materion hynny y mae 
gofyn i ni ddatgan yn eu cylch mewn adroddiad 
archwilwyr, ac nid am unrhyw ddiben arall. I’r 
graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith, nid 
ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb 
dros unrhyw un ac eithrio’r Awdurdod ac 
aelodau’r Awdurdod fel corff, am ein gwaith 
archwilio, ar gyfer yr adroddiad hwn, neu am y 
safbwyntiau a ffurfiwyd gennym. 

Cyfrifoldebau priodol aelodau’r Awdurdod a’r 
archwilwyr 

Fel yr esbonnir yn llawn yn y Datganiad 
Cyfrifoldebau ar dudalennau 90 i 91, mae 
aelodau’r Awdurdod yn gyfrifol am baratoi’r 
Datganiad Ariannol ac am fodloni eu hunain 
eu bod yn cynnig darlun cywir a theg. Ein 
cyfrifoldeb ni yw archwilio’r Datganiad Ariannol 
yn unol a chyfraith berthnasol a’r Safonau 
Rhyngwladol ynghylch Archwilio (DU ac 
Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn gofyn ein 
bod yn cydymffurfio gyda Safonau Moesegol i 
Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio (APB). 

Cwmpas yr archwiliad o’r Datganiadau 
Ariannol 

Darparir disgrifiad o gwmpas archwiliad 
datganiadau ariannol ar wefan APB sef 
www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 


Barn am y Datganiad Ariannol 

Yn ein barn ni, mae’r Datganiad Ariannol: 

• yn cynnig darlun cywir a theg o sefyllfa’r 
Awdurdod a S4C ar 31 Rhagfyr 2012 ac o 
ganlyniad yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar yr adeg honno; 

• wedi cael ei baratoi’n gywir yn unol ag Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig; ac 

• wedi cael ei baratoi yn unoi a gofynion 
Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) a 
Chyfarwyddyd yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar Gyfrifon. 

Barn am fater arall a ragnodir gan 
Ddeddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) 

Yn ein barn ni, mae’r wybodaeth a nodir yn 
yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn 
ariannol y caiff y Datganiadau Ariannol eu 
paratoi ar ei chyfer, yn cyd-fynd gyda’r 
Datganiad Ariannol. 


Materion y mae gofyn i ni adrodd yn eu cylch 
drwy eithriad 

Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd 
ynghylch y materion canlynol, lie y mae Deddf 
Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) yn mynnu 
ein bod yn adrodd i chi os yw’r canlynol wedi 
digwydd yn ein barn ni: 

• nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi 
cael eu cadw, neu ni chafwyd ffurflenni sy’n 
ddigonol ar gyfer ein harchwiliad gan 
ganghennau nad ydym wedi ymweld a nhw; 
neu 

• nid yw Datganiad Ariannol yr Awdurdod yn 
cyd-fynd gyda’r ffurflenni a’r cofnodion 
cyfrifyddu; neu 

•nid yw datgeliadau penodol ynghylch tal 
aelodau a nodir gan y gyfraith wedi cael eu 
gwneud; neu 

• nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r 
esboniadau y mae angen i ni eu cael ar gyfer 
ein harchwiliad. 


Rhian Owen 

Archwiliwr Statudol Uwch 

dros ac ar ran Grant Thornton UK LLP 

Archwiliwr Statudol, Cyfrifwyr Siartredig 

Caerdydd 

15 Gorffennaf 2013 


Independent Auditor’s report 
to the Members of the S4C 
Authority 


93 


We have audited the Statement of Accounts 
of S4C for the year ended 31 December 2012 
which comprises the consolidated profit and 
loss account, the consolidated and S4C balance 
sheets, the consolidated cash flow statement, 
the statement of total recognised gains and 
losses and the related notes. The financial 
reporting framework that has been applied 
in their preparation is applicable law and the 
United Kingdom Accounting Standards (United 
Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice). 

This report is made solely to the Authority’s 
members, as a body, in accordance with 
paragraph 13 (2) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended). Our audit 
work has been undertaken so that we might 
state to the Authority’s members those matters 
we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest 
extent permitted by law, we do not accept or 
assume responsibility to anyone other than the 
Authority and the Authority’s members as a 
body, for our audit work, for this report, or for 
the opinions we have formed. 

Respective responsibilities of Authority 
members and auditors 

As explained more fully in the Statement of 
Responsibilities set out on pages 90 to 91, 
the Authority members are responsible for 
the preparation of the Statement of Accounts 
and for being satisfied that it gives a true and 
fair view. Our responsibility is to audit the 
Statement of Accounts in accordance with 
applicable law and International Standards on 
Auditing (UK and Ireland). Those standards 
require us to comply with the Auditing 
Practices Board’s (APB’s) Ethical Standards for 
Auditors. 

Scope of the audit of the Statement of 
Accounts 

A description of the scope of an audit of 
financial statements is provided on the APB’s 
website at 

www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 


Opinion on the Statement of Accounts 

In our opinion the Statement of Accounts: 

• gives a true and fair view of the state of the 
Authority’s and S4C’s affairs as at 31 
December 2012 and of the Authority’s result 
for the year then ended; 

• has been properly prepared in accordance 
with United Kingdom Generally Accepted 
Accounting Practice; and 

• has been prepared in accordance with the 
requirements of the Broadcasting Act 1990 
(as amended) and the Secretary of State’s 
Account Direction. 

Opinion on other matter prescribed 
by the Broadcasting Act 1990 (as amended) 

In our opinion the information given in the 
Annual Report for the financial year for which 
the Statement of Accounts is prepared is 
consistent with the Statement of Accounts. 


Matters on which we are required to report by 
exception 

We have nothing to report in respect of the 
following matters where the Broadcasting Act 
1990 (as amended) requires us to report to you 
if, in our opinion: 

• adequate accounting records have not been 
kept, or returns adequate for our audit have 
not been received from branches not visited 
by us; or 

• the Statement of Accounts of the Authority is 
not in agreement with the accounting records 
and returns; or 

• certain disclosures of members’ remuneration 
specified by law are not made; or 

• we have not received all the information and 
explanations we require for our audit. 


Rhian Owen 

Senior Statutory Auditor 

for and on behalf of Grant Thornton UK LLP 

Statutory Auditor, Chartered Accountants 

Cardiff 

15 July 2013 


94 


Cyfrif Elw a Cholled Cyfun am y flwyddyn a derfynodd 31 Rhagfyr 2012 


Incwm Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus a Throsiant y 

Gronfa Gvffredinol 

2012 

Nodyn £000 

2 86,370 

2011 

£000 

93,060 

Trosiant yr Awdurdod 

86,370 

93,060 

Costau’r gwasanaeth rhaglenni 

(78,806) 

(89,813) 

Costau darlledu a dosbarthu 

(4,201) 

(4,045) 

Costau unionqvrchol eraill 

(1,277) 

(1,436) 

Elw/(Colled) gros 

Costau gweithredu 

2,086 

(2,234) 

a qweinvddu 

5 (3,620) 

(3,853 

Colled gweithredol 

3 (1,534) 

(6,087) 

Eitem eithriadol 

2a (1,720) 

530 


(3,254) 

(5,557) 

Hog net 

5 451 

169 


Colled ar weithgareddau cyffredin 

cvn trethiant (2,803) (5,388) 


Trethiant ar golled ar 


weithqareddau cyffredin 

6 

- 

Colled ar 61 trethiant 

(2,803) 

(5,388) 

Trosglwyddiad o Gronfa'r 
Gwasanaeth Cvhoeddus 

14 1,383 

3,911 

Cadwyd yn y Gronfa 

Gvffredinol 

14 (1,420) 

(1,477) 


Mantolen Gyfun ar 31 Rhagfyr 2012 





2012 


2011 

Nodyn 

£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 

Asedau diriaethol 

8 

4,579 


6,956 


Buddsoddiadau 

9 

- 


157 





4,579 


7,113 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

10 

12,973 


14,986 


Dyledwyr 

11 

2,273 


2,069 


Buddsoddiadau 

12 

993 


862 


Arian yn y banc 
ac mewn llaw 


25,445 


28.829 




41,684 


46,746 


Credydwyr: symiau i’w 






talu o fewn blwvddvn 

13 

(9,429) 


(13.222) 


Asedau Cyfredol Net 



32.255 


33,524 

Ased Pensiwn 

21 


2,500 


2,300 

Cyfanswm Asedau llai 
Rhwvmediqaethau 



39.334 


42,937 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

14 


19,019 


21,202 

Cronfa Gvffredinol 

14 


20.315 


21,735 

Cyfanswm Cronfeydd 



39,334 


42,937 

Cvmeradwvwvd v Datqaniad Ariannol qan vr Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2013. 


Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Mae'r nodiadau ar dudalennau 98 i 119 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


95 


Consolidated Profit and Loss account for the year ended 31 December 2012 



2012 

2011 


Notes £000 

£000 

Public Service Fund 



Income and General 



Fund Turnover 

2 86,370 

93,060 


Turnover of the Authority 

86,370 

93,060 

Cost of programme service 

(78,806) 

(89,813) 

Transmission and distribution costs 

(4,201) 

(4,045) 

Other direct costs 

(1,277) 

(1,436) 

Gross profit/(loss) 

2,086 

(2,234) 


Operational and administrative 

expenses_3 (3,620) (3,853) 


Operating loss 

Exceptional item 

3 

2a 

(1,534) 

0,720) 

(6,087) 

530 

Net interest 

5 

(3,254) 

451 

(5,557) 

169 

Loss on ordinary activities before 
taxation 


(2,803) 

(5,388) 

Taxation on loss on ordinary 
activities 

6 



Loss after taxation 


(2,803) 

(5,388) 

Transfer from the Public 

Service Fund 

14 

1,383 

3,911 

Retained in the General 

Fund 

14 

(1,420) 

0,477) 


Consolidated Balance Sheet at 31 December 2012 


Fixed Assets 

Tangible assets 
Investments 

Note 

8 

9 

£000 

4,579 

2012 

£000 

£000 

6,956 

157 

2011 

£000 




4,579 


7,113 

Current Assets 






Stock 

10 

12,973 


14,986 


Debtors 

11 

2,273 


2,069 


Investments 

12 

993 


862 


Cash at bank and 






in hand 


25.445 


28.829 




41,684 


46,746 


Creditors: amounts falling 





due within one vear 

13 

(9,429) 


(13.222) 


Net Current Assets 



32.255 


33,524 

Pension Asset 

21 


2.500 


2,300 

Total Assets less 






Liabilities 



39,334 


42,937 

Reserves 






Public Service 






Fund 

14 


19,019 


21,202 

General Fund 

14 


20.315 


21,735 

Total Reserves 



39,334 


42,937 


The Statement of Accounts was approved by the Authority on 15 July 2013. 


Huw Jones Ian Jones 

Chairman Prif Weithredwr 


The notes on pages 98 to 119 form part of the Statement of Accounts 









































96 


Mantolen S4C ar 31 Rhagfyr 2012 





2012 


2011 


Nodyn 

£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 
Asedau diriaethol 

8 

4,579 


6,956 


Buddsoddiadau 

9 

- 


- 





4,579 


6,956 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

10 

12,973 


14,986 


Dyledwyr 

Arian yn y banc 

11 

4,683 


2,124 


ac mewn llaw 


3.169 


7.466 




20,825 


24,576 


Credydwyr: symiau 
i’w talu o fewn 






blwvddvn 

13 

(8,885) 


(12.630) 


Asedau Cvfredol Net 



16.519 


11,946 

Ased Pensiwn 

21 


2,500 


2,300 

Cyfanswm Asedau 
llai Rhwvmediqaethau 



19,019 


21,202 

Cronfeydd 

Cronfa'r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

14 


19,019 


21,202 

Cronfa Gvffredinol 

14 


- 


- 

Cyfanswm Cronfeydd 



19,019 


21,202 


Cvmeradwvwvd v Datganiad Ariannol qan vr Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2013. 


Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Datganiad Llif Arian Cyfun am y flwyddyn a derfynodd 31 Rhagfyr 2012 



2012 

2011 

Nodyn 

£000 

£000 


Allanlif net ariannol 
o weithgareddau 

qweithredol _15_ (3,551) _ (2,819) 

Enillion ar fuddsoddiadau 
a chostau 
benthyciadau 


Lloq a dderbvniwvd 

240 

67 

Mewnlif net ariannol o enillion 
ar fuddsoddiadau a chostau 
benthyciadau 

240 

67 

Trethiant 

- 

- 

Pryniant cyfalafol a 
buddsoddiadau ariannol 

Pryniant asedau sefydlog diriaethol 

(74) 

(464) 

Gwerthiant asedau sefydlog diriaethol 

1 

8 

Gwireddu buddsoddiad 

- 

27,523 

(Allanlif)/mewnlif net ariannol 
o bryniant cyfalafol a buddsoddiadau 
ariannol 

(73) 

27,067 

(Lleihad)/cynnydd 
mewn arian 16 

(3,384) 

24,315 


Prif Ddatganiad Arall—Datganiad Cyfanswm 
yr Enillion a Cholledion Cydnabyddedig (STRGL) 


2012 2011 
£000 £000 


Colled ar weithgareddau cyffredin 
ar 61 trethiant 

(2,803) 

(5,388) 

Trosglwyddiad o Gronfa’r 

Gwasanaeth Cyhoeddus 

1,383 

3,911 

Newid yng ngwerth 
marchnadol y buddsoddiad 
asedau cyfredol 



(Colledion)/enillion actiwaraidd 
ar asedau a rhwymedigaethau’r 
cvnllun pensiwn 

(800) 

(1,600) 

Cyfanswm y colledion cydnabyddedig 
vn vstod v flwyddyn 

(2,220) 

(3,077) 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 98 i 119 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


97 


S4C Balance Sheet at 31 December 2012 


Fixed Assets 
Tangible assets 
Investments 

Notes 

8 

9 

£000 

4,579 

2012 

£000 

£000 

6,956 

2011 

£000 




4,579 


6,956 

Current Assets 






Stock 

10 

12,973 


14,986 


Debtors 

11 

4,683 


2,124 


Cash at bank 






and in hand 


3.169 


7.466 




20,825 


24,576 



Creditors: amounts 
falling due within 


one vear 

13 (8.885) 


(12,630) 

Net Current Assets 


16.519 

11,946 

Pension Asset 

21 

2,500 

2,300 

Total Assets less 
Liabilities 


19.019 

21,202 

Reserves 

Public Service 

Fund 

14 

19,019 

21,202 

General Fund 

14 

- 

- 

Total Reserves 


19,019 

21,202 

The Statement of Accounts was approved bv the Authority on 15 Julv 2013. 


Huw Jones Ian Jones 

Chairman Prif Weithredwr 


Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2012 

2012 2011 

Notes £000 £000 

Net cash outflow 
from operating 

activities 15 (3,551) (2,819) 


Returns on 
investments 
and servicing of 
finance Interest received 

240 

67 


Net cash inflow from returns 
on investments and servicing 
of finance 

240 

67 


Taxation 

- 

- 


Capital expenditure and 
financial investments 

Purchase of tangible fixed assets 

(74) 

(464) 


Sale of tangible fixed assets 

1 

8 


Realisation of investment 

- 

27,523 


Net cash (outflow)/inflow from 
capital expenditure and financial 
investment 

(73) 

27,067 


(Decrease)/increase 
in cash 16 

(3,384) 

24,315 



Other Primary Statement—Statement 
of Total Recognised Gains and Losses (STRGL) 



2012 

2011 

Loss on ordinary activities 

£000 

£000 

after taxation 

Transfer from the Public 

(2,803) 

(5,388) 

Service Fund 

Change in market 
value of current asset 

1,383 

3,911 

investment 

Actuarial (loss)/gain 
on the pension scheme 



assets and liabilities 

(800) 

(1,600) 


Total recognised losses 
for the vear 

(2,220) 

(3,077) 





The notes on pages 98 to 119 form part of the Statement of Accounts. 









































Nodiadau i’r Cyfrifon am 
y Flwyddyn a Derfynodd 
31 Rhagfyr 2012 

1. Polisi'au Cyfrifo 

Gwelir isod brif bolisiau cyfrifo’r Awdurdod. 

(a) Sail paratoi’r Datganiad Ariannol 

Paratowyd y Datganiad Ariannol o dan y 
confensiwn costau hanesyddol addasedig 
ac yn unol a pharagraff 12 (1) Atodlen 6 
Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd), y 
Cyfarwyddyd Cyfrifon a ryddhawyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon a safonau cyfrifo 
perthnasol. Ceir copi o’r Cyfarwyddyd Cyfrifon 
o Swyddfa’r Wasg yn S4C. 

(b) Sail cyfuno 

Mae’r Datganiad Ariannol cyfun yn ymgorffori 
rhai S4C a’i his-ymgymeriadau (gweler nodyn 
9) a luniwyd hyd at 31 Rhagfyr 2012. Caiff elw 
neu golledion ar drafodion grwp eu dileu’n 
Hawn. Pan gaiff is-gwmni ei brynu, caiff holl 
asedau a rhwymedigaethau'r is-gwmni sy’n 
bodoli ar ddyddiad ei brynu eu cofnodi yn 61 eu 
gwerthoedd teg gan adlewyrchu eu cyflwr ar y 
dyddiad hwnnw. 

(c) Incwm 

(i) Cynhwysir incwm o’r Adran dros 
Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn y cyfrif 
elw a cholled pan y’i derbynnir. 

(ii) Mae incwm arall, sydd yn cynnwys incwm 
o werthu amser hysbysebu, hawliau mewn 
rhaglenni teledu, nawdd, marsiandi'o, cyhoeddi, 
a gweithgareddau buddsoddi yn cael ei 
gydnabod yn y cyfrif elw a cholled ar sail 
gronnol. 

(ch) Costau rhaglenni 

Caiff costau rhaglenni’r gwasanaeth cyhoeddus 
sydd wedi’u comisiynu eu dileu’n llwyr ar y 
darllediad cyntaf neu pan ddaw yn glir na fydd 
darllediad. 

(d) Stoc rhaglenni a stoc arall 

Mae costau uniongyrchol a gyfyd wrth 
gomisiynu neu brynu rhaglenni i’r gwasanaeth 
cyhoeddus sydd heb eu darlledu yn 
ymddangos fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer 
gwariant ar ddeunydd nad yw’n debygol o 
gael ei ddarlledu. Am gyfres o raglenni, mae’r 
dosraniad stoc rhwng rhaglenni a orffennwyd 
ond heb eu darlledu a rhaglenni ar ganol eu 
cynhyrchu wedi ei seilio ar gyfanswm y gost 
hyd yn hyn ynghyd a chost gytundebol pob 
pennod a gwblhawyd. 

Diffinnir cost uniongyrchol fel taliadau a wnaed 
neu sy’n ddyledus i gwmn'fau cynhyrchu neu 
gyflenwyr rhaglenni. 


(dd) Incwm a dderbyniwyd cyn y gwariant 
perthynol 

Oherwydd y polisi'au uchod, derbyniwyd 
incwm o’r Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon cyn cynnwys yr holl gostau yn 
y cyfrif elw a cholled. Ar ddyddiad y fantolen, 
trosglwyddir unrhyw incwm a dderbynnir 
ymlaen Haw i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. 
Pan mae costau perthynol yn codi, trosglwyddir 
symiau cyfatebol o incwm perthnasol o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled. 
Mae’r cyfrif elw a cholled felly yn cynnwys 
trosglwyddiad net i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus, neu oddi wrtho, yn adlewyrchu’r 
trosglwyddiadau hyn. 

(e) Buddsoddiadau 

Cyfrifir buddsoddiadau yn 61 yr hyn a dalwyd 
amdanynt llai unrhyw symiau sydd wedi’u dileu. 

(f) Asedau sefydlog diriaethol 

Cyfrifir asedau sefydlog diriaethol yn 61 yr hyn 
a dalwyd amdanynt ynghyd ag unrhyw gostau 
prynu perthnasol, llai dibrisiant. Caiff dibrisiant 
ei gyfrif er mwyn dileu cost yr ased sefydlog 
diriaethol llai gweddill ei werth yn gyfartal dros 
y cyfnod yr amcangyfrifir y caiff ei ddefnyddio. 
Mae’r prif gyfraddau a ddefnyddir i’r diben hwn 
fel a ganlyn: 

Offer a chyfarpar 20% 

Adeiladau rhyddfraint dros 40 mlynedd 

Caiff gwelliannau i adeiladau ar brydles fer 
eu dileu’n gyfartal dros gyfnod y brydles. 

Ni ddibrisir tir rhyddfraint. 

(ff) Cyfraniadau pensiwn 

Cynllun budd diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif 
elw a cholled wedi’u seilio ar y dulliau a 
damcaniaethau actiwaraidd sydd a’r amcan 
o wasgaru costau pensiwn disgwyliedig dros 
fywydau gwasanaethol y gweithwyr sydd yn y 
cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn 
rheolaidd yn cynrychioli canran sylweddol llyfn 
o’r gyflogres bensiynadwy gyfredol a’r dyfodol 
disgwyliedig. Gwastateir amrywiaethau o’r gost 
reolaidd dros weddill cyfartaledd bywydau 
gwasanaethol gweithwyr cyfredol y cynllun. 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif elw a 
cholled yn cynrychioli swm y cyfraniadau sy’n 
daladwy i’r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifo. 

(g) Asedau wedi eu prydlesu 

Caiff rhenti sydd yn daladwy o dan brydlesi 
gweithredol eu cynnwys yn gyfartal dros 
gyfnod y brydles drwy’r cyfrif elw a cholled. 

(ng) Trethiant 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na 
chodir unrhyw dreth ar symiau a dderbynia S4C 
oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon. 


(h) Arian tramor 

Cynhwysir asedau a rhwymedigaethau mewn 
arian tramor yn 61 y gyfradd gyfnewid ar 
ddyddiad y fantolen. Cynhwysir trafodion yn 
61 y gyfradd gyfnewid ar y dyddiad mae’n 
digwydd. Mae gwahaniaethau cyfnewid sy’n 
codi o werthiannau tramor a chyfnewid arian 
yn cael eu dangos yn y cyfrif elw a cholled. 

(i) Buddsoddiadau asedau cyfredol 

Caiff buddsoddiadau asedau cyfredol eu 
cofnodi yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt 
i ddechrau, yna cant eu hailbrisio yn 
unol a’u gwerth ar y farchnad agored ar 
ddiwedd pob blwyddyn. Caiff unrhyw 
elw neu golled heb ei wireddu sy’n codi o 
ganlyniad i’r buddsoddiadau, ei gydnabod 
yn uniongyrchol mewn ecwiti, trwy gyfrwng 
datganiad cyfanswm yr enillion a cholledion 
cydnabyddedig. 

2. Gwybodaeth rannol - dosbarthu busnes 

Derbynnir incwm Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus er mwyn i’r Awdurdod gyflawni 
ei gyfrifoldebau gwasanaeth cyhoeddus (o 
fewn ystyr Adran 207 Deddf Cyfathrebiadau 
2003). Mae trosiant y Gronfa Gyffredinol 
yn cynrychioli’r incwm a grewyd gan 
weithgareddau masnachol a gweithgareddau 
nad ydynt yn rhan o’r gwasanaeth cyhoeddus 
fel y cantiateir o dan Adran 206 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003 a’r darpariaethau 
trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003. 


Codir treth gorfforaeth ar elw sy’n cael 
ei gynhyrchu gan is-ymgymeriadau. 


Notes to the Accounts 
for the year ended 
31 December 2012 

1. Accounting policies 

The principal accounting policies of the 
Authority are set out below. 

(a) Basis of preparation of Statement of 
Accounts 

The Statement of Accounts has been prepared 
under the modified historical cost convention 
and in compliance with paragraph 12 (1) of 
Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as 
amended), the Accounts Direction issued by 
the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport and applicable accounting standards. A 
copy of the Accounts Direction can be obtained 
from S4C’s Press Office. 

(b) Basis of consolidation 

The consolidated Statement of Accounts 
incorporate those of S4C and of its subsidiary 
undertakings (see note 9) drawn up to 31 
December 2012. Profits or losses on intra - 
group transactions are eliminated in full. On 
acquisition of a subsidiary, all of the subsidiary’s 
assets and liabilities which exist at the date 
of acquisition are recorded at their fair values 
reflecting their condition at that date. 

(c) Income 

(i) Income from the Department for Culture, 
Media and Sport is credited to the profit and 
loss account when it is received. 

(ii) Other income, which includes income 
from sales of airtime, rights in television 
programmes, sponsorship, merchandising, 
publishing and investment activities, is 
recognised in the profit and loss account on an 
accruals basis. 

(d) Cost of programmes 

The cost of commissioned public service 
programmes is wholly written off on first 
transmission or as soon as it becomes apparent 
that no transmission will result. 

(e) Programme and other stocks 

Direct costs incurred in the commissioning or 
purchase of public service programmes as yet 
untransmitted are carried forward as stock, 
after providing for expenditure on material 
which is unlikely to be transmitted. For a series 
of programmes, the allocation of stock between 
programmes completed but not yet transmitted 
and programmes in the course of production is 
based on total costs to date and the contractual 
cost per completed episode. 

Direct cost is defined as payments made or 
due to production companies or programme 
suppliers. 


(f) Income received in advance of related 
expenditure 

As a result of the above policies, income from 
the Department for Culture, Media and Sport is 
received in advance of all costs being charged 
to the profit and loss account. At the balance 
sheet date, any income received in advance 
is transferred to the Public Service Fund. 

As the related costs are charged, there is a 
corresponding transfer of the relevant income 
from the Public Service Fund to the profit 
and loss account. The profit and loss account 
therefore contains a net transfer to or from the 
Public Service Fund comprising these transfers. 

(g) Investments 

Investments are included at cost less amounts 
written off. 

(h) Tangible fixed assets 

Tangible fixed assets are stated at cost, 
together with any incidental expenses of 
acquisition, less depreciation. Depreciation is 
calculated so as to write off the cost of the 
asset less its residual value on a straight line 
basis over its estimated useful life. The principal 
annual rates used for this purpose are as 
follows: 

Plant and equipment 20% 

Freehold buildings over 40 years 

Improvements to short leasehold buildings 
are amortised on a straight line basis over the 
remaining period of the lease. Freehold land is 
not depreciated. 

(i) Pension contributions 

Defined benefit scheme 
The pension costs charged against the profit 
and loss account are based on the actuarial 
methods and assumptions designed to spread 
the anticipated pension costs over the service 
lives of the employees in the scheme, so as to 
ensure that the regular pension cost represents 
a substantially level percentage of the current 
and expected future pensionable payroll. 
Variations from regular cost are spread over the 
average remaining service lives of current 
employees in the scheme. 

Defined contribution scheme 
The pension costs charged to the profit and 
loss account represent the amount of the 
contributions payable to the scheme in respect 
of the accounting period. 

(j) Leased assets 

Operating lease rentals are charged to the 
profit and loss account on a straight line basis 
over the lease term. 

(k) Taxation 

The Statement of Accounts is prepared on the 
basis that taxation is not levied in relation to 
amounts received by S4C from the Department 
for Culture, Media and Sport. 


(l) Foreign currencies 

Monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currencies are translated at the 
rates of exchange ruling at the balance 
sheet date. Transactions are translated at 
the rate ruling at the date of the transaction. 
Exchange differences arising on translation and 
transactions in foreign currencies are dealt with 
through the profit and loss account. 

(m) Current asset investments 

Current asset investments are initially recorded 
at cost and are revalued to their open market 
value at each year end. Any unrealised gain 
or loss arising on the investments shall be 
recognised directly in equity, through the 
statements of total recognised gains and losses. 

2. Segmental information - classes of business 

Public Service Fund income is received in order 
that the Authority may fulfil its public service 
responsibilities (within the meaning of Section 
207 of the Communications Act 2003). General 
Fund turnover represents the income generated 
from commercial and other non-public service 
activities as permitted under Section 206 of the 
Communications Act 2003 and the transitional 
provisions contained in paragraph 27 of 
Schedule 18 to the Communications Act 2003. 


Profits generated by subsidiary undertakings 
are subject to corporation tax. 


100 


2. Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a throsiant y Gronfa Gyffredinol 




2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Incwm Cronfa'r 

Gwasanaeth Cyhoeddus 
Incwm a dderbyniwyd oddi 
wrth ADdCCh 

83,000 


90,000 


Incwm arall 

85 


59 




83,085 


90,059 

Trosiant y Gronfa 

Gyffredinol 

Gwerthiant rhaglenni 
a hysbysebu 

2,632 


2,330 


Cyhoeddi a marsiandi'o 

174 


153 


Eraill 

479 


518 




3,285 


3,001 

Trosiant y grwp 


86,370 


93,060 

Ceir isod ddadansoddiad o drosiant y Gronfa Gyffredinol yn 61 marchnad ddaearyddoi: 



2012 


2011 



£000 


£000 

Y Deyrnas Unedig 


3,094 


2,821 

Gweddill Ewrop 


41 


80 

Unol Daleithiau America 


21 


16 

Gweddill v Bvd 


129 


84 



3.285 


3,001 

Colled gweithredol 


2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 


Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa'r 

Gwasanaeth Cyhoeddus (2,700) (6,952) 


Cronfa Gyffredinol 
Gwerthiant rhaglenni 
a hysbysebu 

Cyhoeddi a marsiandi'o 
Gweithgareddau eraill 

1,192 

80 

(106) 

(2,700) 

775 

49 

21 

(6,932) 



1,166 


845 



(1,534) 


(6,087) 

Asedau net 







2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 


Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa'r 


Gwasanaeth Cvhoeddus 

19,019 


21.202 




19,019 


21,202 

Cronfa Gyffredinol 
Gwerthiant rhaglenni 
a hysbysebu 

333 


305 


Cyhoeddi a marsiandi'o 

22 


20 


Gweinyddiaeth 

33 


38 


Gweithgareddau eraill 

19,927 


21,372 




20.315 


21,735 



39,334 


42,937 

2a. Eitem eithriadol 





Cydnabuwyd ar 61 
colled gweithredol: 


2012 


2011 



£000 


£000 

Enillion ar fuddsoddiad 
ased cyfredol 


. 


530 

Gostyngiad parhaol 
mewn qwerth eiddo 


1,720 





1,720 


530 


101 


2. Public Service Fund income and General Fund turnover 




2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Public Service 

Fund income 

Income received 
from the DCMS 

83,000 


90,000 


Other income 

85 


59 




83,085 


90,059 

General Fund 
turnover 

Programme and 
airtime sales 

2,632 


2,330 


Publishing and merchandising 

174 


153 


Other 

479 


518 




3.285 


3,001 

Group turnover 


86,370 


93,060 

An analysis of General Fund turnover by geographical market is given below: 



2012 


2011 



£000 


£000 

United Kingdom 


3,094 


2,821 

The rest of Europe 


41 


80 

United States of America 


21 


16 

Rest of the World 


129 


84 



3.285 


5,001 

Operating loss 


2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Public Service 

Fund 

Public Service 

Fund activities 

(2,700) 


(6,932) 




(2,700) 


(6,932) 

General Fund 

Programme and airtime sales 

1,192 


775 


Publishing and merchandising 

80 


49 


Other activities 

(106) 


21 




1.166 


845 


( 1 , 534 ) (6,087) 


Net assets 


2012 


2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Public Service 

Fund 

Public Service 

Fund activities 

19,019 


21,202 




19,019 


21,202 

General Fund 

Programme and airtime 
sales 

333 


305 


Publishing and merchandising 

22 


20 


Administration 

33 


38 


Other tradinq activities 

19.927 


21,372 




20,315 


21,735 



39,334 


42,937 

2a. Exceptional item 





Recognised below operating loss:, 






2012 


2011 



£000 


£000 

Gain on current asset 
investment 

Permanent diminution 


- 


530 

in valuation of propertv 


1.720 


- 



1,720 


530 




































102 


3. Colled gweithredol 


Nodir y colled gweithredol ar 61: 



2012 

2011 


£000 

£000 

Cost y gwasanaeth rhaglenni 



Dibrisiant ac amorteiddio 

433 

418 

Costau staffio 

5,578 

7,304 

Taliadau prydlesi gweithredol 

26 

48 

Teithio a chynhaliaeth 

90 

120 

Costau gweithredu a gweinyddu 



Costau staffio 

1,617 

1,334 

Dibrisiant 

298 

308 

Taliadau i’r archwilwyr: 



Gwasanaethau archwilio 

52 

63 

Gwasanaethau eraill 

14 

13 

Costau gweinyddu eraill 

1,549 

2,036 

Taliadau prydlesi gweithredol: 



Tir ac adeiladau 

36 

33 

Arall 

16 

24 

Teithio a chynhaliaeth 

38 

42 


3,620 

3,853 

Mae'r dadansoddiad o gostau gweithredu a gweinyddu fel a ganlyn: 



2012 

2011 


£000 

£000 

Costau Cronfa’r 



Gwasanaeth Cyhoeddus 

3,455 

3,772 

Costau'r Gronfa Gvffredinol 

165 

81 


3,620 

5,855 


4. Aelodau a swyddogion cyflogedig 

Mae cyfanswm cydnabyddiaeth swyddogion cyflogedig yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 



2012 

2011 



£000 

£000 


Cyflogau gros (yn cynnwys 




taliadau a wnaed 




o dan y cynllun diswyddiadau) 

5,892 

7,123 


Cyfraniadau YG y cyflogwr 

556 

658 


Cvfraniadau pensiwn v cvfloqwr 

736 

866 



7,184 

8,647 


Yn ystod y flwyddyn cyflogwyd ar gyfartaledd yn y meysydd canlynol: 



2012 

2011 



Rhif Rhif 

Rhif Rhif 


Dynion Menywod Dynion Menywod 


Comisiynu 

8 8 

8 8 


Darlledu a Dosbarthu 

27 22 

38 26 


Cyfathrebu 

13 9 

10 11 


Cyllid, Gweinyddiaeth, 




Adnoddau Dynol 

4 12 

4 14 


Materion Busnes 

1 8 

2 9 


Corfforaethol a Phoiisi 




Masnachol 

7 7 

6 9 



60 66 

68 77 



Cyfanswm teithio a chynhaliaeth a dalwyd i swyddogion cyflogedig yn ystod 2012 oedd £112,483 
(2011 - £134,961). 

Cydnabyddiaeth yr aelodau 

Roedd cyfanswm cydnabyddiaeth aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn fel a ganlyn: 


2012 2011 

£000 £000 

Cyfanswm v taliadau _ 124 _]27 

124 _127 


103 


3. Operating loss 


Operating loss is stated after: 



2012 

2011 


£000 

£000 

Cost of programme service 



Depreciation and amortisation 

433 

418 

Staff costs 

5,578 

7,304 

Operating lease costs 

26 

48 

Travel and subsistence 

90 

120 

Operational and administrative expenses 



Staff costs 

1,617 

1,334 

Depreciation 

298 

308 

Auditors’ remuneration: 



Audit services 

52 

63 

Other services 

14 

13 

Other administrative expenses 

1,549 

2,036 

Operating lease costs: 



Land and buildings 

36 

33 

Other 

16 

24 

Travel and subsistence 

38 

42 


3,620 

3,853 

The operational and administrative expenses can be analysed as follows: 


2012 

2011 


£000 

£000 

Public Service Fund expenses 

3,455 

3,772 

General Fund expenses 

165 

81 


3,620 

5,853 

4. Members and employees 



Total employee remuneration during the year comprised: 



2012 

2011 


£000 

£000 

Gross salaries 



(including payments 



made under the 



redundancy scheme) 

5,892 

7,123 

Employer's Nl contributions 

556 

658 

Employer’s pension contributions 

736 

866 


7,184 

8,647 


The average number of employees during the year was employed 

as follows: 

Number 

2012 

Number 

Number 

2011 

Number 


Male 

Female 

Male 

Female 

Commissioning 

8 

8 

8 

8 

Broadcast and Distribution 

27 

22 

38 

26 

Communications 

13 

9 

10 

11 

Finance, Administration, 
Fluman Resources 

4 

12 

4 

14 

Business Affairs 

1 

8 

2 

9 

Corporate and Commercial 
Policy 

7 

7 

6 

9 


60 

66 

68 

77 


Total travel and subsistence reimbursed to employees during 2012 was £112,483 
(2011 - £134,691). 

Members’ remuneration 


Total remuneration of the Authority members for the year was as follows: 


2012 2011 

£000 £000 

Total remuneration _ 124_ 127^ 

124 127 



























104 


Cydnabyddiaeth yr aelodau (Parhad) 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 


Cyfanswm Cyfanswm 

2012 2011 
££ 


Carol Bell 


2,789 

- 



Bill Davies 


5,254 

9,650 



John Davies 


9,650 

9,650 



Cenwvn Edwards 


5,254 

9,650 



Aled Eiruq 


2,788 

- 



Dvfriq Jones 


9,650 

9,650 



Dr Glenda Jones 


9,650 

9,650 



Huw Jones 


48,442 

29,531 



Svr Roqer Jones 


- 

8,658 



Winston Roddick CB QC 


6,453 

9,650 



Elan Closs Stephens 


4,550 

- 



Rheon Tomos 


9,650 

31,050 



Marian Wyn Jones 


1,421 

- 



Penodwyd Carol Bell ac Aled Eirug ym mis Medi 2012 

Ymddeolodd Bill Davies a Cenwyn Edwards ym mis Gorffennaf 2012 

Ymddeolodd Winston Roddick ym mis Awst 2012 

Penodwyd Marian Wyn Jones ym mis Tachwedd 2012 

Penodwyd Elan Closs Stephens ym mis Gorffennaf 2012 

Ymddeolodd Syr Roger Jones ym mis Tachwedd 2011 

Penodwyd Rheon Tomos yn Gadeirydd dros dro o fis Rhagfyr 2010 tan Mehefin 2011 a pharhaodd 
fel aelod o'r Awdurdod ar 61 Mehefin 2011 

Penodwyd Huw Jones yn Gadeirydd ym mis Mehefin 2011 

Yn ystod y flwyddyn, hawliodd Aelodau’r Awdurdod y treuliau canlynol wrth gyflawni eu 
dyletswyddau. 


Treuliau aelodau’r Awdurdod 

Teithio 

Cvnhaliaeth 

Uetvqarwch 

2012 

2011 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

48 

- 

- 

48 

- 

Bill Davies 

722 

75 

- 

797 

1.817 

John Davies 

1,875 

458 

- 

2,333 

2,803 

Cenwvn Edwards 

1.651 

228 

- 

1.879 

3.339 

Aled Eiruq 

- 

8 

- 

8 

- 

Dvfriq Jones 

514 

1,021 

- 

1.535 

3.583 

Dr Glenda Jones 

325 

75 

- 

400 

454 

Huw Jones 

4,311 

2,871 

134 

7,316 

5,826 

Svr Roqer Jones 

- 

- 

- 

- 

213 

Winston Roddick CB QC 

325 

- 

- 

325 

819 

Elan Closs Stephens 

15 

- 

- 

15 

- 

Rheon Tomos 

113 

81 

- 

194 

1.135 

Marian Wvn Jones 

13 

151 

- 

164 

- 

Dr Chris Uewelvn 

- 

- 

- 

- 

308 

Total 

9,912 

4,968 

134 

15,014 

20,297 

Dangosir taliadau i aelodau’r Tim Rheoli yn ystod y flwyddyn isod: 




Cyflogau 

gros 

£000 

Buddiannau 

£000 

Cyfanswm Cyfanswm 

2012 2011 

£000 £000 


Ian Jones 

132 

- 

132 

- 


Arwel Ellis Owen 

18 

- 

18 

115 


Delvth Wvnne Griffiths 

- 

- 

- 

85 


Iona Jones 

- 

- 

- 

41 


Garffild Llovd Lewis 

85 

4 

89 

92 


Elin Morris 

92 

- 

92 

96 


Kathrvn Morris 

86 

4 

90 

89 


Arshad Rasul 

72 

2 

74 

105 


Dafvdd Rhvs 

62 

- 

62 

- 


Clive Jones (Anweithredol) 

- 

- 

- 

13 



Yn 2012 derbyniodd Arshad Rasul hefyd daliad o £77,000 o dan y cynllun diswyddo gwirfoddol. 
Penodwyd Dafydd Rhys ym mis Ebrill 2012. 

Yn 2011 derbyniodd Delyth Wynne Griffiths hefyd daliad o £132,220 o dan y cynllun diswyddo 
gwirfoddol. 

Gadawodd Clive Jones ym mis Mehefin 2011. 

Daeth cytundeb cyflogaeth Iona Jones i ben ym mis lonawr 2011. 

Yn ychwanegol i’r uchod, talwyd £6,581 o gostau adleoli i Ian Jones. 


105 


Members’ remuneration (Continued) 

The remuneration of the Authority members during the year is shown below: 



Total 

Total 


2012 

2011 


£ 

£ 

Carol Bell 

2,789 

- 

Bill Davies 

5,254 

9,650 

John Davies 

9,650 

9,650 

Cenwvn Edwards 

5,254 

9,650 

Aled Eiruq 

2,788 

- 

Dvfriq Jones 

9,650 

9,650 

Dr Glenda Jones 

9,650 

9,650 

Huw Jones 

48,442 

29,531 

Sir Roqer Jones 

- 

8,658 

Winston Roddick CB QC 

6,433 

9,650 

Elan Closs Stephens 

4,530 

- 

Rheon Tomos 

9,650 

31,050 

Marian Wvn Jones 

1,421 

- 


Carol Bell and Aled Eirug were appointed in September 2012 
Bill Davies and Cenwyn Edwards retired in July 2012 
Winston Roddick retired in August 2012 
Marian Wyn Jones was appointed in November 2012 
Elan Closs Stephens was appointed in July 2012 
Sir Roger Jones retired in November 2011 

Rheon Tomos was appointed Acting Chair from December 2010 to June 2011 and continued as an 

Authority member after June 2011 

Huw Jones was appointed Chair in June 2011 

During the year, the Authority Members incurred the following expenses in the performance of their 
duties. 


Authority members’ expenses 



Travel : 

subsistence 

Hospitality 

2012 

2011 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

48 

- 

- 

48 

- 

Bill Davies 

722 

75 

- 

797 

1.817 

John Davies 

1,875 

458 

- 

2.333 

2.803 

Cenwvn Edwards 

1,651 

228 

- 

1.879 

3,339 

Aled Eiruq 

- 

8 

- 

8 

- 

Dvfriq Jones 

514 

1,021 

- 

1,535 

3,583 

Dr Glenda Jones 

325 

75 

- 

400 

454 

Huw Jones 

4,311 

2,871 

134 

7,316 

5,826 

Sir Roqer Jones 

- 

- 

- 

- 

213 

Winston Roddick CB QC 

325 

- 

- 

325 

819 

Elan Closs Stephens 

15 

- 

- 

15 

- 

Rheon Tomos 

113 

81 

- 

194 

1.135 

Marian Wvn Jones 

13 

151 

- 

164 

- 

Dr Chris Uewelvn 

- 

- 

- 

- 

308 

Total 

9,912 

4,968 

134 

15.014 

20.297 

The remuneration of the Management Team during the year is shown below: 




Gross 

Benefits 

Total 

Total 



pay 

in kind 

2012 

2011 



£000 

£000 

£000 

£000 


Ian Jones 

132 

- 

132 

- 


Arwel Ellis Owen 

18 

- 

18 

115 


Delvth Wvnne Griffiths 

- 

- 

- 

85 


Iona Jones 

- 

- 

- 

41 


Garffild Llovd Lewis 

85 

4 

89 

92 


Elin Morris 

92 

- 

92 

96 


Kathrvn Morris 

86 

4 

90 

89 


Arshad Rasul 

72 

2 

74 

105 


Dafvdd Rhvs 

62 

- 

62 

- 


Clive Jones (non executive) 

- 

- 

- 

13 



In 2012 Arshad Rasul also received a payment of £77,000 under the voluntary redundancy scheme. 
Dafydd Rhys was appointed in April 2012. 

In 2011 Delyth Wynne Griffiths also received a payment of £132,220 under the voluntary redundancy 
scheme. 

Clive Jones left in June 2011. 

Iona Jones' contract of employment came to an end in January 2011. 

In addition to the above, relocation costs of £6,581 were paid for Ian Jones. 































































































106 


Treuliau aelodau’r Tim Rheoli 



Teithio 

Cvnhaliaeth 

Lletvqarwch 

2012 

2011 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Delvth Wynne Griffiths 

- 

- 

- 

- 

1,091 

Ian Jones 

5.974 

3,987 

1,029 

10.990 

- 

Garffild Llovd Lewis 

4,845 

12,412 

187 

17,444 

22,522 

Elin Morris 

739 

26 

43 

808 

2.136 

Kathrvn Morris 

370 

480 

- 

850 

1,628 

Arwel Ellis Owen 

190 

4 

- 

194 

6,323 

Arshad Rasul 

545 

302 

- 

847 

4,504 

Dafvdd Rhvs 

3.192 

1,923 

100 

5.215 

- 

Clive Jones 






(Anweithredol) 

- 

- 

- 

- 

477 

Cvfanswm 

15,855 

19,134 

1,359 

36,348 

38,681 


Dangosir manylion hawliau o dan gynllun budd diffiniedig a chyfraniadau i gynllun cyfraniadau 
diffiniedig ar gyfer aelodau’r Tim Rheoli yn ystod y flwyddyn ar y dudalen nesaf. 


Cynllun cyfraniadau diffiniedig Cynllun budd diffiniedig 

Cyfraniadau Gwerthoedd Gwerthoedd 



2012 

S4C 

2011 

Pensiwn 

Cronedig 

ar 

31/12/12 

blynyddol 

Cynnydd Gwerth 

yn y trosglwyddo 
pensiwn ar 31/12/12 
cronedig yn 
y flwyddyn 

trosglwyddo 

Gwerth Cynnydd 

trosglwyddo yn y gwerth 
ar 31/12/11 trosglwyddo 
llai 

cyfraniadau’r 
aelodau yn 
y flwyddyn 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 £000 

Ian Jones 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

Delyth Wynne Griffiths 

- 

20 

- 

- 

- 

581 

Iona Jones 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

Garffild Lloyd Lewis 

13 

9 

- 

- 

- 

- 

Elin Morris 

14 

11 

- 

- 

- 

- 

Kathryn Morris 

12 

22 

42 

- 

959 

959 

Arshad Rasul 

25 

16 

- 

- 

- 

- 

Dafvdd Rhvs 

4 

- 

- 

- 

- 

- 


Daeth Delyth Wynne Griffiths a Kathryn Morris yn aelodau gohiriedig y cynllun budd diffiniedig pan 
gaewyd y cynllun ar 31 Mai 2011 gan ymuno gyda’r cynllun cyfraniadau diffiniedig ar 1 Mehefin 2011. 

5. Llog net 

2012 

2011 


£000 

£000 

Llog a dderbynnir 
- ar adnau tvmor bvr 

451 

169 


451 

169 


6. Trethiant 


Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw drethiant ar symiau 
a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. 


Treth gorfforaeth y Deyrnas 

Unedig ar 24.49% (2011 - 26.49%) 
Cymwysiadau i’r tal trethiant am y 
cvfnodau blaenorol 

2012 

£000 

2011 

£000 

Tal trethiant cvfredol am v cvfnod 

- 

- 


2012 

2011 

Colled ar weithgareddau cyffredin 

£000 

£000 

cyn trethiant 

Colled ar weithgareddau cyffredin 
wedi’i lluosi a’r gyfradd treth safonol 

(2,803) 

(5,388) 

yn y DU o 24.49% (2011 - 26.49%) 
Effeithiau: 

Costau na ellir eu tynnu at 

(686) 

(1,427) 

ddibenion treth 

56 

16 

Newidiadau amseru eraill 

292 

375 

Trosqlwvddo i incwm qohiriediq 

338 

1,036 

Tal trethiant cvfredol am v cvfnod 

- 

- 


7. Colled sy’n berthnasol i S4C 

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadau adran 408 Ddeddf Cwmniau 2006 ac nid yw wedi cynnwys 
cyfrif elw a cholled S4C yn y Datganiad Ariannol hwn. Mae colled S4C am y flwyddyn yn £5.183m 
(2011 - £8.511m). Ceir gwybodaeth bellach yn nodyn 14. 


107 


Management Team members’ expenses 


2012 2011 

Travel_Subsistence_Hospitality 



£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Delvth Wvnne Griffiths 

- 

- 

- 

- 

1,091 

Ian Jones 

5.974 

3,987 

1.029 

10.990 

- 

Garffild Llovd Lewis 

4,845 

12,412 

187 

17,444 

22,522 

Elin Morris 

739 

26 

43 

808 

2.136 

Kathrvn Morris 

370 

480 

- 

850 

1,628 

Arwel Ellis Owen 

190 

4 

- 

194 

6.323 

Arshad Rasul 

545 

302 

- 

847 

4,504 

Dafvdd Rhvs 

3,192 

1,923 

100 

5.215 

- 

Clive Jones 
(non executive) 





477 

Total 

15,855 

19,134 

1,359 

36,348 

38,681 

Details of defined benefit entitlements and contributions to defined contribution schemes for the 
Management Team during the year are shown on the next page. 


Defined contribution scheme 


Defined benefit scheme 




S4C 

Annual 


Transfer 



contributions 

values 


values 



2012 

2011 

Accrued 

Increase in 

Transfer 

Transfer 

Increase 




Pension at 

accrued 

value at 

value at 

in transfer 




31/12/12 

pension 

31/12/12 

31/12/11 

value less 
member’s 







contribution 








in the 








year 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ian Jones 

18 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

Delyth Wynne Griffiths 

- 

20 

- 

- 

- 

581 

- 

Iona Jones 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

Garffild Lloyd Lewis 

13 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

Elin Morris 

14 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

Kathryn Morris 

12 

22 

42 

- 

959 

959 

- 

Arshad Rasul 

25 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Dafydd Rhys 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Delyth Wynne Griffiths and Kathryn Morris became deferred members of the defined benefit 
scheme on its closure on 31 May 2011 and joined the defined contribution scheme on 1 June 2011. 

5. Net interest 


2012 



2011 





£000 



£000 




Interest receivable 


-short term deposits 

451 

169 


451 

169 

6. Taxation 

The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied 

in relation to amounts received by S4C from the Department for Culture, Media and Sport. 


2012 

2011 


£000 

£000 

United Kingdom corporation 
tax at 24.49% (2011 - 26.49%) 

_ 

. 

Adjustment to taxation charge 
in respect of previous periods 



Current taxation for the period 

- 

- 


2012 

2011 


£000 

£000 

Loss on ordinary activities 
before taxation 

(2,803) 

(5,388) 

Loss on ordinary activities multiplied 
by standard rate of tax in the UK of 
24.49% (2011 - 26.49%) 

(686) 

(1,427) 

Effects of: 

Expenses not deductible for 
tax purposes 

56 

16 

Other timing differences 

292 

375 

Transfer from deferred income 

338 

1,036 

Current taxation for period 

- 

- 


7. Loss attributable to S4C 

The Authority has adopted section 408 of the Companies Act 2006 and has not included S4C’s 
profit and loss account in this Statement of Accounts. S4C's loss for the year is £5.183m (2011 - 
£8.511m). Further information is given in note 14. 









































108 


8. Asedau sefydlog diriaethol 
Yr Awdurdod a S4C 




Tir ac Adeiladau 

Offer a 


Cyfanswm 

Rhyddfraint 

Prydles 

Fer 

Chyfarpar 

Cost 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 lonawr 2012 

18,984 

9,165 

209 

9,610 

Ychwanegiadau 

74 

- 

- 

74 

Gwerthiannau 

(844) 

- 

- 

(844) 


Ar 31 Rhaqfvr 2012 

18,214 

9,165 

209 

8,840 

Dibrisiant 

Ar 1 lonawr 2012 

12,028 

3,630 

209 

8,189 

Cost am y flwyddyn 

731 

197 

- 

534 

Impairment 

1,720 

1,720 

- 

- 

Gwerthiannau 

(844) 

- 

- 

(844) 

Ar 31 Rhaqfvr 2012 

13,635 

5,547 

209 

7,879 

Gwerth llyfr net 

Ar 31 Rhaqfvr 2012 

4,579 

3,618 


961 

Ar 31 Rhaqfvr 2011 

6,956 

5.535 

- 

1,421 


Tir ac adeiladau 

Pafiliwn S4C ar faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol yn Llanelwedd yw’r eiddo dan brydles fer. 

Mae eiddo dan ryddfraint yn ymwneud a phencadlys S4C ym Mharc Ty Glas a Lambourne Crescent, 
Llanisien. Mae gwerth £1,791,257 o dir rhyddfraint wedi ei gynnwys o dan y pennawd tir ac adeiladau 
rhyddfraint. Nid yw hwn wedi ei ddibrisio. 

Yn ystod 2012, cafodd adeiladau Parc Ty Glas eu hailbrisio yn y farchnad gyfredol. Mae hyn wedi 
arwain at leihad parhaol mewn gwerth o £1.720m a nodwyd fel eitem eithriadol. 

Asedau a ddibrisiwyd yn llawn 

Ar 31 Rhagfyr 2012, mae asedau sefydlog yn cynnwys asedau a gostiodd £6,345,018 (2011 - 
£6,814,822) a ddibrisiwyd yn llawn ond a gai eu defnyddio o hyd. 

Mae'r Awdurdod wedi ystyried gwerth yr asedau sefydlog diriaethol heblaw am adeiladau heb 
eu hailbrisio. Mae’r Awdurdod yn fodlon nad yw cyfanswm gwerth yr asedau yma ar yr amser 
hwn yn sylweddol wahanol na’r cyfanswm a fynegwyd ar gyfer yr asedau yn y Datganiad 
Ariannol. 


9. Buddsoddiadau asedau sefydlog 

Mae cyfanswm buddsoddiadau asedau sefydlog yn cynnwys: 



Yr Awdurdod 

S4C 



2012 

2011 

2012 

2011 


£ 

£ 

£ 

£ 

Buddsoddiadau 

asedau sefydlog 

- 

131,025 

3 

3 

Ychwanegiad yng 

nqwerth v buddsoddiad 

- 

25,826 

- 

- 


- 

156,851 

3 

3 


Buddsoddiadau asedau sefydlog 

S4C Cyfranddaliadau mewn 

ymgymeriadau grwp 
£ 

Cost a gwerth llyfr net ar 1 lonawr 2012 3 

Ychwaneqiadau _ = _ 

Cost a gwerth llyfr net ar 31 Rhagfyr 2012 _3_ 

Ar 31 Rhagfyr 2012, roedd yr Awdurdod yn dal 20% neu fwy o ecwiti’r canlynol: 


Canran a ddaliwyd 



Gwlad 

ymgorffori 

Dosbarth y 
cyfranddaliad 
a ddaliwyd 

Gan y prif 
ymgymeriad 

Gan yr 
Awdurdod 

Natur 
y busnes 

S4C 

Masnachol 

Cvf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyf f red in 

100% 

100% 

Darparu gwasanaethau 
rheoli i is-gwmniau 
masnachol 

S4C Digital 
Media Ltd 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Cwmni buddsoddi 

S4C Cymru a 

Rhyngwladol Lloegr 

Cyf 

Cyffredin 

- 

100% 

Gwerthu gofod 
hysbysebu a 
rhaqlenni 

S4C2 Cyf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Darlledu digidol a 
darparu 
gwasanaethau 
darlledu diqidol 


Mae’r is-ymgymeriadau i gyd wedi eu cyfuno yn y Datganiad Ariannol. 

Maent i gyd yn is-ymgymeriadau yn rhinwedd cyfranddaliadau o 100%. 

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon hawl mynediad llawn 
i ddatganiadau ariannol holl is-ymgymeriadau yr Awdurdod sydd mewn bodolaeth nawr neu a greir 
yn y dyfodol. 


109 


8. Tangible fixed assets 
The Authority and S4C 


Cost 

At 1 January 2012 
Additions 

Disposals 

Total 

£000 

18,984 

74 

(844) 

Land and Buildings 
Freehold Short 

Leasehold 
£000 £000 

9,165 209 

Plant and 

Equipment 

£000 

9,610 

74 

(844) 

At 31 December 2012 

18,214 

9,165 

209 

8,840 

Depreciation 

At 1 January 2012 

12,028 

3,630 

209 

8,189 

Charge for year 

731 

197 

- 

534 

Impairment 

1,720 

1,720 

- 

- 

Disposals 

(844) 

- 

- 

(844) 

At 31 December 2012 

13,635 

5,547 

209 

7,879 

Net book amount 

At 31 December 2012 

4,579 

3,618 


961 

At 31 December 2011 

6,956 

5.535 

- 

1,421 


Land and buildings 

The short leasehold building is S4C’s pavilion at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd. 

Freehold property relates to S4C’s headquarters at Parc Ty Glas and Lambourne Crescent, 

Llanishen. Included in freehold land and buildings is freehold land of £1,791,257 which has not been 
depreciated. 

During 2012, the buidlings at Parc Ty Glas were revalued in the current market. This has resulted in a 
permanent diminution of £1.720m being recognised as an exceptional item. 

Fully depreciated assets 

At 31 December 2012, fixed assets includes assets at a cost of £6,345,018 (2011 - £6,814,822) which 
were fully depreciated but still in use. 

The Authority has considered the value of tangible fixed assets other than buildings without 
revaluing them. The Authority is satisfied that the aggregate value of those assets at the time was 
not significantly different than the aggregate amount at which they are stated in the Statement of 
Accounts. 

9. Fixed asset investments 

Total fixed asset investments comprise: 

Authority S4C 




2012 

2011 

2012 

2011 



£ 

£ 

£ 

£ 

Fixed asset 






investments 


- 

131,025 

3 

3 

Increase in valuation 





of investment 

- 

25,826 

- 

- 



- 

156,851 

3 

3 

Fixed asset investments 





S4C 




Shares in 





group undertakings 


Cost and net book amount at 1 January 2012 


3 


Additions 




- 


Cost and net book amount at 31 December 2012 

3 


At 31 December 2012 the Authority held 20% or more of the equity of the following: 




Proportion held 



Country of 

Class of share 

By parent 

By the 

Nature 


incorporation 

capital held 

undertaking 

Authority 

of business 

S4C 

Wales and 

Ordinary 

100% 

100% 

Provision of 

Masnachol 

England 




management 

Cyf 





services to commercial 






subsidiaries 

S4C Digital 

Wales and 

Ordinary 


100% 

Investment company 

Media Ltd 

Enqland 





S4C 

Wales and 

Ordinary 

. 

100% 

Selling of 

Rhyngwladol England 




airtime and 

Cvf 





programmes 


S4C2 Cyf Wales and Ordinary 
England 


100% Digital broadcasting 

and provision of 
digital broadcasting 
services 


All of the subsidiary undertakings have been consolidated in the Statement of Accounts. 

All are wholly owned subsidiary undertakings. 

The Secretary of State for Culture, Media and Sport has a full right of access to the financial 
statements of all the Authority’s subsidiary undertakings in existence now, or set up in the future. 






























no 


10. Stoc 


Mae'r stoc rhaglenni heb eu darlledu a stoc arall fel a ganlyn: 

Yr Awdurdod S4C 



2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Rhaglenni ar ganol 
eu cynhyrchu 

11,344 

11,859 

11,344 

11,859 

Rhaglenni a orffennwyd 
ond eto i’w darlledu 

1,629 

3,127 

1,629 

3,127 


12.973 

14.986 

12.973 

14,986 

11. Dyledwyr 






Yr Awdurdod 


S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Dyledwyr masnachol 

670 

417 

3,348 

575 

Benthyciadau i swyddogion 
Taliadau nawdd 

6 

4 

6 

4 

cymdeithasol a threthi eraill 

1 

2 

1 

2 

TAW 

913 

1,052 

913 

1,052 

Blaendaliadau ac 
incwm cronediq 

683 

594 

415 

491 


2,273 

2,069 

4,683 

2,124 

Mae’r benthyciadau i swyddogion o dan y Cynllun Beicio i’r Gwaith. 


12. Buddsoddiadau asedau cyfredol 





Yr Awdurdod 


S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Buddsoddiad mewn rhaglenni - 





hawliau dosbarthu 

993 

862 

- 

- 


993 

862 

- 

- 

Gwnaeth y cwmni flaendaliadau o £362,500 ar gytundebau cyd-gynhyrchu yn ystod y flwyddyn. 
Adferodd y cwmni £106,039 o’r buddsoddiad yn ystod y flwyddyn. Dilewyd £125,000 o 

flaendaliadau yn ystod y flwyddyn. 




Cronfa fuddsoddi: 






Yr Awdurdod 


S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Cronfa fuddsoddi at 1 lonawr 

- 

27,020 

- 

- 

Newid yng ngwerth masnachol 
y buddsoddiad 


503 



Gwerthiant buddsoddiad 

- 

(27,523) 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

13. Credydwyr: symiau i’w talu o fewn blwyddyn 




Yr Awdurdod 


S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Credydwyr masnachol 

438 

807 

421 

770 

Credydwyr rhaglenni 

Taliadau nawdd cymdeithasol 

1,117 

2,119 

1,117 

2,119 

a threthi eraill 

160 

184 

160 

184 

TAW 

65 

55 

- 

- 

Credydwyr eraill 

260 

248 

- 

- 

Svmiau cronediq 

7,389 

9,809 

7,187 

9,557 


9.429 

13.222 

8.885 

12,630 


in 


10. Stock 

Stock of untransmitted programmes and other stock comprise the following: 

Authority S4C 


Programmes in course 
of production 

Programmes completed 
but not vet transmitted 

2012 

£000 

11,344 

1,629 

2011 

£000 

11,859 

3,127 

2012 

£000 

11,344 

1,629 

2011 

£000 

11,859 

3,127 


12.973 

14.986 

12.973 

14,986 

11. Debtors 






Authority 

S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade debtors 

670 

417 

3,348 

575 

Loans to employees 

6 

4 

6 

4 

Social security and 





other taxes 

1 

2 

1 

2 

VAT 

913 

1,052 

913 

1,052 

Prepayments and 





accrued income 

683 

594 

415 

491 


2,273 

2,069 

4,683 

2,124 

The loans to employees are under the Cycle to Work Scheme. 


12. Current asset investments 





Authority 

S4C 


2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Investment in programmes 

- 




distribution rights 

993 

862 

- 

- 


993 

862 

- 

- 


The company made advances of £362,500 on co-production agreements during the year. The 
company recovered £106,039 of the investment in the year. £125,000 of advances were written off 
during the year. 

Investment fund: 

Authority S4C 



2012 

2011 

2012 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Investment fund at 1 January 

- 

27,020 

- 

- 

Change in market value of 
investment 


503 



Sale of investment 

- 

(27,523) 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

13. Creditors: amounts falling due within one year 

Authority 

2012 2011 

2012 

S4C 

2011 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade creditors 

438 

807 

421 

770 

Programme creditors 

1,117 

2,119 

1,117 

2,119 

Social security and 
other taxes 

160 

184 

160 

184 

VAT 

65 

55 

- 

- 

Other creditors 

260 

248 

- 

- 

Accruals 

7,389 

9,809 

7,187 

9,557 


9.429 

13,222 

8.885 

12,630 






















112 


14. Cronfeydd yr Awdurdod 


Cronfa’r Gwasanaeth Cronfa 

-Cyhoeddus-Gyffredinol 



Pensiwn 

Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


FRS17 

Sefydlog 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 lonawr 2012 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 

2,300 

6,956 

14,986 

(3,040) 

21,735 

42,937 

am y flwyddyn 

- 

- 

- 

- 

1,580 

1,580 

Trosglwyddiad Cronfa'r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 

200 

(2,377) 

(2,013) 

(993) 

- 

(5,183) 

Cyhoeddus 

- 

- 

- 

3,000 

(3,000) 

- 

Ar 31 Rhaqfvr 2012 

2,500 

4.579 

12.973 

(1.033) 

20,315 

39,334 

Cronfeydd S4C 








Cronfa’r Gwasanaeth 


Cronfa 




—Cyhoeddus- 


Gyffredinol 


Pensiwn 

Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


FRS17 

Sefydlog 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 lonawr 2012 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 

2,300 

6,956 

14,986 

(3,040) 

- 

21,202 

am y flwyddyn 

Trosglwyddiad Cronfa'r Gwasanaeth 



“ 

" 

3,000 

3,000 

Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 

200 

(2,377) 

(2,013) 

(993) 


(5,183) 

Cyhoeddus 

- 

- 

- 

3,000 

(3,000) 

- 

Ar 31 Rhaqfvr 2012 

2,500 

4.579 

12,973 

(1.033) 

- 

19.019 


Trosglwyddwyd cyfanswm o £1.383m o’r Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled yn 
2012 (2011 - £3.911m). Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad o'r Gronfa Gyffredinol o £3.000m (2011 - 
£3.000m), trosglwyddiad o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o £5.183m (2011 - £8.511m) fel 
y dangosir uchod a’r £0.800m enillion actwaraidd (2011 - £1.600m). 


15. Allanlif net ariannol o weithgareddau gweithredol 

2012 

£000 

2011 

£000 

Colled gweithredol 

(1,534) 

(6,087) 

Elw o werthu asedau sefydlog 

0) 

(8) 

Dibrisiant ac amorteiddio 

731 

726 

Lleihad mewn stoc 

2,013 

1,196 

Lleihad mewn dyledwyr 

8 

229 

(Lleihad)/cynnydd mewn credydwyr 

(4,669) 

1,376 

Cvnnvdd mewn buddsoddiadau 

(99) 

(251) 


Allanlif net ariannol o 

weithqareddau qweithredol(3,551)(2,819) 


16. Cysoniad y llif arian net a’r symudiad mewn cronfeydd net 



2012 


2011 


£000 


£000 

(Lleihad)/cynnydd arian 




yn ystod y flwyddyn 

(3,384) 


24,315 

Newidiadau i gronfeydd 




o ganlyniad i lifariannu 

(3,384) 


24,315 

Cronfeydd net ar 1 lonawr 2012 

28.829 


4,514 

Cronfeydd net ar 31 Rhagfyr 2012 

25,445 


28,829 

17. Dadansoddiad o’r newidiadau mewn cronfeydd net 




Ar 

Llifarian 

Ar 


01/01/12 

2012 

31/12/12 


£000 

£000 

£000 

Arian mewn llaw ac vn v banc 

28.829 

(3.384) 

25,445 

18. Ymrwymiadau prydlesi gweithredol 




Mae gan yr Awdurdod yr ymrwymiadau canlynol dan brydlesi gweithredol yn daladwy yn ystod y 

flwyddyn ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2013: 




2012 


2011 


£000 


£000 

Tir ac Adeiladau 




Cyfnod y brydles yn dirwyn i ben: 




2013 

- 


8 

2014 - 2017 

36 


25 


36 


33 

Prydlesi gweithredol eraill 




Cyfnod y brydles yn dirwyn i ben: 




2013 

- 


24 

2014 - 2017 

- 


17 


- 


41 


113 


14. Authority reserves 


Public Service General 



FRS17 

Pension 

£000 

—Fund- 
Fixed 
Assets 
£000 

Stock 

£000 

Other 

£000 

Fund 

£000 

Total 

£000 

At 1 January 2012 

2,300 

6,956 

14,986 

(3,040) 

21,735 

42,937 

General Fund surplus 
for the year 

. 


. 


1,580 

1,580 

Public Service Fund transfer 
to profit and loss account 

200 

(2,377) 

(2,013) 

(993) 

. 

(5,183) 

Transfer to Public Service 

Fund 




3,000 

(3,000) 


At 31 December 2012 

2,500 

4,579 

12,973 

(1.033) 

20.315 

39.334 

S4C reserves 

Public Service 

-Fund- 

FRS17 Fixed Stock 

Pension Assets 
£000 £000 £000 

Other 

£000 

General 

Fund 

£000 

Total 

£000 

At 1 January 2012 

2,300 

6,956 

14,986 

(3,040) 

- 

21,202 

General Fund surplus 
for the year 



. 


3,000 

3,000 

Public Service Fund transfer 
to profit and loss account 

200 

(2,377) 

(2,013) 

(993) 

. 

(5,183) 

Transfer to Public Service 

Fund 




3,000 

(3,000) 


At 31 December 2012 

2,500 

4.579 

12.973 

(1.033) 

- 

19.019 


In total £1.383m has been transferred to the profit and loss account from the Public Service Fund 
in 2012 (2011 - £3.911m). This comprises the £3.000m (2011 - £3.000m) transfer from the General 
Fund, the £5.183m (2011 - £8.511m) Public Service Fund transfer set out above and the actuarial gain 
of £0.800m (2010 - £1.600m). 

15. Net cash outflow from operating activities 



2012 

2011 


£000 

£000 

Operating loss 

(1,534) 

(6,087) 

Profit on sale of fixed assets 

(1) 

(8) 

Depreciation and amortisation 

731 

726 

Decrease in stock 

2,013 

1,196 

Decrease in debtors 

8 

229 

Decrease/(increase) in creditors 

(4,669) 

1,376 

Increase in investments 

(99) 

(251) 

Net cash outflow from operating 
activities 

(3,551) 

(2,819) 


16. Reconciliation of net cash flow to movement in net funds 



2012 


2011 


£000 


£000 

(Decrease)/increase in cash 
in the year 

(3,384) 


24,315 

Change in funds resulting 
from cashflows 

(3,384) 


24,315 

Net funds at 1 January 2012 

28.829 


4.514 

Net funds at 31 December 2012 

25,445 


28,829 

17. Analysis of changes in net funds 

At 

Cashflow 

At 


01/01/12 

2012 

31/12/12 


£000 

£000 

£000 

Cash in hand and at bank 

28.829 

(3.384) 

25,445 

18. Operating lease commitments 




The Authority has the following commitments under operating leases which are due during the 

financial year to 31 December 2013: 

2012 


2011 


£000 


£000 

Land and Buildings 

Lease period expiring: 

2013 



8 

2014 - 2017 

36 


25 


36 


33 

Other operating leases 

Lease period expiring: 

2013 



24 

2014 - 2017 

- 


17 


- 


41 

































114 


19. Ymrwymiadau cyfalafol - yr Awdurdod ac S4C 

Nid oedd gan yr Awdurdod ac S4C unrhyw ymrwymiadau cyfalafol ar 31 Rhagfyr 2012 nac ar 31 
Rhagfyr 2011. 

20. Ymrwymiadau rhaglenni - yr Awdurdod ac S4C 

Ar 31 Rhagfyr 2012, yr oedd yr Awdurdod ac S4C wedi ymrwymo’n gytundebol i wario’r symiau a 
ganlyn ar raglenni: 

2012 2011 

£000 £000 

Ymrwymiadau rhaglenni_ 6,138 _6,227 

21. Cynllun pensiwn 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae'r Awdurdod yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig er budd gweithwyr. 

Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfeydd unigol sy’n 
annibynnol o rai'r Awdurdod. Cafwyd tal pensiwn o £736,041 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 
Rhagfyr 2012 yn seiliedig ar gyfraniad y cwmni o 10% o gyflogau pensiynedig (2011 - £729,991). 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae'r Awdurdod yn gweithredu cynllun budd diffiniedig, sydd yn rhan o Gynllun Pensiwn Staff 
Ofcom (CTA gynt), i bob aelod o staff cymwys. Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan 
ymddiriedolwyr mewn cronfa sy'n annibynnol o rai'r Awdurdod. 

Cafwyd tal pensiwn o £dim ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2012 (2011 - £136,290). 

Cododd cyfraniad y cyflogwr i 33.4% ar 01 lonawr 2008 tra oedd cyfraniad yr aelodau yn 5.5% 
trwy’r flwyddyn. 

Ar 31 Mai 2011, caewyd y cynllun budd diffiniedig i groniad yn y dyfodol. Trosglwyddwyd holl 
aelodau gweithredol i'r cynllun cyfraniadau diffiniedig. 

Seilir costau a rhwymedigaethau’r cynllun ar brisiad actiwaraidd. Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd 
llawn diweddaraf ar 31 Mawrth 2009 gan actwari annibynnol cymwys. 

Y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actwari oedd: 



2012 

2011 

2010 

Chwyddiant 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

Cyfradd disgownt 
rhwymedigaethau’r cynllun 

4.4% 

4.8% 

5.4% 

Cyfradd cynnydd mewn 
pensiynau cysylltiedig 
yn llawn a'r mynegai pris manwerthu 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau 
sydd a mynegai pris cyfyng 

3.0% 

3.1% 

3.4% 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 
am v flwvddvn qanlvnol 

n/a 

n/a 

4.0% 


Ar sail y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer disgwyliadau einioes, disgwylir i bensiynwr 
sydd yn awr yn 60 fyw am 27.0 blwyddyn bellach (2011 - 27.4 biwyddyn). Darparir Iwfans ar gyfer 
gwelliannau yn y dyfodol parthed disgwyliadau einioes. 


Mae’r swm sy’n gynwysedig yn y fantolen yn tarddu o oblygiadau’r Awdurdod i’r cynllun 
fel a ganlyn: 




2012 


2011 

2010 


Cyfradd 

Gwerth 

Cyfradd 

Gwerth Cyfradd 

Gwerth 


enillion 

£ 

enillion 

£ enillion 

£ 

Buddsoddiadau ecwiti 

6.5% 

7,300,000 

6.5% 

5,800,000 7.6% 

5,900,000 

Bondi'au Llywodraeth 

2.5% 

7,400,000 

2.5% 

6,900,000 3.6% 

9,800,000 

Bondi'au Corfforaethol 

3.2% 

2,400,000 

5.1% 

2,100,000 5.1% 

1,600,000 

Blwydd-daliadau yswiriedig 4.0% 

13,000,000 

4.4% 

12,700,000 5.0% 

8,500,000 

Arian 

0.1% 

100,000 

0.2% 

500,000 1.3% 

200,000 



2012 


2011 




£ 


£ 


Cyfanswm gwerth 
marchnadol yr asedau 
Gwerth presennol 


30,200,000 


28,000,000 


rhwymedigaethau’r cynllun 

(27,700,000) 


(25,700,000) 


Ased pensiwn net 


2.500.000 


2.300.000 



Yn unol ag FRS 17, dangosir y cynllun ar y fantolen ar 31 Rhagfyr 2012 fel ased net o £2.5m 
(2011 - £2.3m). 


115 


19. Capital commitments - Authority and S4C 

The Authority and S4C had no capital commitments at either 31 December 2012 or 31 December 
2011 . 

20. Programme commitments - Authority and S4C 

At 31 December 2012, the Authority and S4C had the following contractual commitments for 
expenditure on programmes: 

2012 2011 
£000 £000 

Programme commitments_ 6,158 _6,227 

21. Pension scheme 
Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution pension scheme for the benefit of employees. 

The assets of the scheme are administered by trustees in individual funds independent of those 
of the Authority. The pension charge for the year ended 31 December 2012 amounted to £736,041 
arising from the company contribution rate of 10% of pensionable salaries (2011 - £729,991). 

Defined benefit scheme 

The Authority operates a defined benefit scheme, which is part of the Ofcom (former ITC) Staff 
Pension plan, for all qualifying employees. The assets of the scheme are administered by trustees in 
a fund independent from those of the Authority. 

The pension charge of the year ended 31 December 2012 amounted to £nil (2011 - £136,290). 

The employer’s contribution rate was increased to 33.4% on 01 January 2008 with the members’ 
contribution remaining at 5.5% throughout the year. 

On 31 May 2011 the defined benefit scheme was closed to future accrual. All active members have 
been transferred into the defined contribution scheme. 

Costs and liabilities of the scheme are based on actuarial valuations. The latest full actuarial 
valuation was carried out at 31 March 2009, by a qualified independent actuary. 

The main assumptions used by the actuary were: 



2012 

2011 

2010 

Price inflation 

Discount rate for 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

scheme liabilities 

Rate of increase in 
fully RPI-linked 

4.4% 

4.8% 

5.4% 

pensions 

Rate of increase in pensions with 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

limited price indexation 

Rate of increase in salaries for 

3.0% 

3.1% 

3.4% 

forthcoming year 

n/a 

n/a 

4.0% 


On the basis of the assumptions used for life expectancy, a male pensioner currently aged 60 
would be expected to live for a further 27.0 years (2011 - 27.4 years). Allowance is made for future 
improvements in life expectancy. 


The amount included in the balance sheet arising from the Authority’s obligations in respect 
of the plan is as follows: 




2012 


2011 


2010 


Rate of 

Value 

Rate of 

Value 

Rate of 

Value 


Return 

£ 

return 

£ 

return 

£ 

Equities 

6.5% 

7,300,000 

6.5% 

5,800,000 

7.6% 

5,900,000 

Government bonds 

2.5% 

7,400,000 

2.5% 

6,900,000 

3.6% 

9,800,000 

Corporate bonds 

3.2% 

2,400,000 

5.1% 

2,100,000 

5.1% 

1,600,000 

Insured annuities 

4.0% 

13,000,000 

4.4% 

12,700,000 

5.0% 

8,500,000 

Cash 

0.1% 

100,000 

0.2% 

500,000 

1.3% 

200,000 


2012 2011 

£ £ 


Total market value 
of assets 
Present value of 
scheme liabilities 

Net pension asset 


30,200,000 28,000,000 

(27,700,000) _ (25,700,000) 

2,500,000 _2,300,000 


Under FRS17, the scheme is represented on the balance sheet at 31 December 2012 as a net asset 
of £2.5m (2011 - £2.3m). 










116 


Mae’r symiau a gydnabuwyd yn y cyfrif elw a cholled fel y canlynol: 

2012 2011 

£ £ 


Cost gwasanaeth presennol 

Enillion disgwyliedig ar asedau’r 

" 

" 

cynllun pensiwn 

(1,200,000) 

(1,200,000) 

Llog ar rwymedigaethau’r 
cynllun pensiwn 

1,200,000 

1,200,000 

Costau gwasanaeth blaenorol 

- 

- 

Cyfanswm costau gweithredol 

- 

- 

Cynhwysir y symiau a godwyd neu a gredydwyd yn y cyfrif elw a cholled yn incwm a thaliadau 

gweithredol ac o fewn llog a daladwy. 


Mae newidiadau i werth presennol oblygiadau’r budd diffiniedig fel y canlynol: 


2012 

2011 


£ 

£ 

Oblygiadau agoriadol 
y budd diffiniedig 

25,700,000 

24,400,000 

Cost gwasanaeth presennol 

Llog ar rhwymedigaethau’r 


100,000 

cynllun pensiwn 

1,200,000 

1,300,000 

Buddion a dalwyd 

(600,000) 

(600,000) 

Cyfraniadau gan aelodau’r cynllun 
Colledion actiwaraidd 

" 

“ 

ar rwymedigaethau 

1,400,000 

1,500,000 

Costau gwasanaeth blaenorol 

- 

- 

Curtailments 

- 

(1,000,000) 

Oblygiadau terfynol y 
budd diffiniedig 

27.700.000 

25,700,000 


Mae newidiadau i werth farchnad asedau’r cynllun fel y canlynol: 



2012 

2011 


£ 

£ 

Gwerth farchnad asedau’r 



cynllun ar ddechrau’r cyfnod 

28,000,000 

26,000,000 

Enillion disgwyliedig 



asedau’r cynllun 

1,200,000 

1,300,000 

Cyfraniadau’r cyflogwr 

1,000,000 

1,400,000 

Cyfraniadau’r cyflogedig 


- 

Buddion a dalwyd 

(600,000) 

(600,000) 

Enillion/(colledion) actiwaraidd 



ar asedau 

600,000 

(100,000) 

Gwerth farchnad asedau’r 



cynllun ar ddiwedd y cyfnod 

30,200,000 

28,000,000 

Prif gategori'au buddsoddiadau asedau’r cynllun, fel % o gyfanswm asedau’r cynllun: 


31 Rhagfyr 2012 

31 Rhagfyr 2011 

Buddsoddiadau ecwiti 

24% 

21% 

Buddsoddiadau gilt 

25% 

25% 

Bondi'au corfforaethol 

8% 

7% 

Arian 

0% 

2% 

Blwydd-daliadau yswiriedig 

43% 

45% 

Gwir enillion asedau’r cynllun: 




31 Rhagfyr 2012 

31 Rhagfyr 2011 


£ 

£ 

Enillion disgwyliedig 



asedau’r cynllun 

1,800,000 

1,200,000 

Colledion actiwaraidd 



ar asedau 

(800,000) 

(100,000) 

Gwir enillion ar asedau’r cynllun 

1,000,000 

1,100,000 


Colledion o £0.8m (2011 enillion - £1.6m) yw'r cyfanswm a gydnabuwyd yn y datganiad cyfanswm 
enillion a cholledion cydnabyddedig (STRGL) ar gyfer 2012. 


Colled o £4.2m (2011 - £3.4m) yw’r swm cronedig gydnabuwyd yn y STRGL ar 31 Rhagfyr 2012. 


The amounts recognised in the profit and loss account are as follows: 


117 


2012 2011 

£ £ 


Current service cost 

Expected return on pension 
scheme assets 

Interest on pension 
scheme liabilities 

Past service cost 

(1,200,000) 

1,200,000 

(1,200,000) 

1,200,000 

Total operating charges 

- 

- 

The amounts charged or credited to the profit and loss account were included in the operating 

income and charges and within interest payable. 


Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows: 


2012 

2011 


£ 

£ 

Opening defined 
benefit obligations 

25,700,000 

24,400,000 

Current service cost 

- 

100,000 

Interest on pension 
scheme liabilities 

1,200,000 

1,300,000 

Benefits paid 

(600,000) 

(600,000) 

Contributions by plan members 

- 

- 

Actuarial losses 
on liabilities 

1,400,000 

1,500,000 

Past service cost 

- 

- 

Curtailments 

- 

(1,000,000) 

Closing defined 
benefit obligations 

27,700,000 

25,700,000 

Changes in the market value of the scheme assets are as follows: 


2012 

2011 


£ 

£ 

Market value of scheme 
assets at start of period 

28,000,000 

26,000,000 

Expected return on 
scheme assets 

1,200,000 

1,300,000 

Contributions by employer 

1,000,000 

1,400,000 

Contributions by employees 

- 

- 

Benefits paid 

(600,000) 

(600,000) 

Actuarial gains/(losses) 
on assets 

600,000 

(100,000) 

Market value of scheme assets 
at end of period 

30.200.000 

28,000,000 


The major categories of investments of plan assets, as a % of total plan assets: 



31 December 2012 

31 December 2011 

Equities 

24% 

21% 

Gilt investments 

25% 

25% 

Corporate bonds 

8% 

7% 

Cash 

0% 

2% 

Insured Annuities 

43% 

45% 

Actual return on scheme assets: 



31 December 2012 

31 December 2011 


£ 

£ 

Expected return 
on scheme assets 

1,800,000 

1,200,000 

Actuarial loss on 
assets 

(800,000) 

(100,000) 

Actual gain on scheme assets 

1,000,000 

1,100,000 


The amount recognised in the statement of total recognised gains and losses (STRGL) for 2012 
is a loss of £0.8m (2011 loss - £1.6m). 

The cumulative amount recognised within the STRGL as at 31 December 2012 is a loss of £4.2m 
(2011 - £3.4m). 



















118 


Dadansoddiad hanesyddol gwerthoedd asedau, rhwymedigaethau’r cynllun, cyfanswm y diffyg 
a phrofiad enillion a cholledion: 



2012 

2011 

2010 

2009 

2008 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Gwerth farchnad 
asedau’r cynllun 

30,200,000 

28,000,000 

26,000,000 

23,000,000 

18,000,000 

Rhwymedigaethau’r 

cynllun 

27,700,000 

25,700,000 

24,400,000 

22,900,000 

17,700,000 

Gweddill yn y cynllun 
Profiad enillion/ 
(colledion) 

2,500,000 

2,300,000 

1,600,000 

100,000 

300,000 

ar asedau’r cynllun 
Canran o 

600,000 

(100,000) 

700,000 

3,000,000 

(5,600,000) 

asedau’r cynllun 

( 2 %) 

0% 

3% 

13% 

(31%) 

Profiad enillion/(colledion) 





arrwymedigaethau’r 

cynllun 

Canran gwerth 
presennol 

400,000 

100,000 

(100,000) 

700,000 

- 

rhwymedigaethau'r cynllun (1%) 

(1%) 

0% 

3% 

0% 


22. Rhwymedigaethau amodol - yr Awdurdod ac S4C 

Ar 31 Rhagfyr 2012, nid oedd rhwymedigaethau amodol (2011 - £dim). 

23. Trafodion parti'on cysylltiol 

Mae pob balans gyda phartlon cysylltiol wedi eu dileu yn y broses gyfuno. 


Historical analysis of asset values, scheme liabilities, overall deficit and experience gains 
and losses: 


119 



2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

Market value 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

of scheme assets 
Scheme 

30,200,000 

28,000,000 

26,000,000 

23,000,000 

18,000,000 

liabilities 

27,700,000 

25,700,000 

24,400,000 

22,900,000 

17,700,000 

Surplus in scheme 
Experience gains/ 
(losses) on 

2,500,000 

2,300,000 

1,600,000 

100,000 

300,000 

scheme assets 
Percentage of 

600,000 

(100,000) 

700,000 

3,000,000 

(5,600,000) 

plan assets 

Experience gains/ 
(losses) on 

(2%) 

0% 

3% 

13% 

(31%) 

scheme liabilities 
Percentage of the 
present value 

400,000 

100,000 

(100,000) 

700,000 


of the plan liabilities 

(1%) 

(1%) 

0% 

3% 

0% 


22. Contingent liabilities - Authority and S4C 

At 31 December 2012, there were no contingent liabilities (2011 - £nil). 

23. Related party transactions 

All balances with related parties have been eliminated on consolidation. 


©Mmfedigaeth 

I fod yng nghanol bywydau bob dydd bob! Cymru. 


S4C’s Vision / / / 

To be at the centre of the everyday lives of the people of Wales. 



122 


123 


Cysylltu a ni 

Contacting us 

Mae S4C wastad yn falch i glywed barn 
ein gwylwyr. 

S4C is always pleased to hear 
our viewers' opinions. 

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn am 
ein rhaglenni neu os ydych eisiau gwybodaeth 
bellach, fe fyddem yn falch i glywed gennych. 

If you want to share your opinion about our 
programmes or if you want further information, 
we’d be happy to hear from you. 

Fe allwch gysylltu ag S4C dros y ffon, drwy 
ebost, twitter, facebook neu drwy lythyr. 

You can contact S4C by phone, email, twitter, 
facebook or by letter. 

Twitter 

@s4c 

Twitter 

@s4c 

Facebook 

s4c 

Facebook 

s4c 

Gwefan 

s4c.co.uk 

Website 

s4c.co.uk 

Ebost 

s4c@s4c.co.uk 

Email 

s4c@s4c.co.uk 

Gwifren 

0870 600 4141 

Gwifren 

0870 600 4141 

Rhif ffon swyddfa Caerdydd 

029 2074 7444 

Cardiff office telephone number 

029 2074 7444 

Rhif ffon swyddfa Caernarfon 

01286 674622 

Caernarfon office telephone number 

01286 674622 

Cyfeiriad 

S4C S4C 

Parc Ty Glas Doc Fictoria 

Llanisien Caernarfon 

Caerdydd Gwynedd 

CF14 5DU LL55 1TH 

Address 

S4C S4C 

Parc Ty Glas Doc Fictoria 

Llanisien Caernarfon 

Cadiff Gwynedd 

CF14 5DU LL55 1TH 


Mae’r ddogfen yma wedi’i hargraffu ar 
ddeunydd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd 
ac mewn amgylchiadau cynaliadwy, gan 
ddefnyddio inc sy’n deillio o lysiau. 

This document has been printed on 
environmentally friendly material which has 
been sustainably managed, using vegetable 
based inks. 


Argraffwyd gan MWL Print Group Limited sydd Printed by MWL Print Group Limited, who are 
ag achrediad ISO 14001 ac wedi ei ardystio gan IS014001 accredited and FSC certified, 
yr FSC. 



